(Luganda) 



Enyanjula ya 

Dawat-e-Islami 




' OJtppf 

. 


China 


Ma 


^.WSr 


— > 



Presented by 

Markazi Majlis-e-Shura (Dawat-e-isiami) 
Translated Into English by 
Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-isiami) 





L3jlss3 IS Cj^C-S 

Dawat-e-Islami ka Ta’aruf 


Enyanjula ya 

Dawat-e-Islami 


Akatabo kano kafulumizibwa Markazi Majlis-e-Shura (Dawat- 
e-Islami) mu lulimi olu Urdu. Majlis-e-Tarajim (Ekitongole 
ekiwuunula) ekawuunude mu lulimi Oluganda. Bwolaba mu 
ensobi yonna, tukusaba otegeeze Majlis-e-Tarajim ku ndagiriro 
ewereddwa n’ekigendererwa eky’okufuna mu empeera [Sawab], 


Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagran, 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 
UAN: ® +92-21-111-25-26-92 - Ext. 1262 
Email: ' translation@dawateislami.net 
Web: H www.dawateislami.net 


www.dawateislami.net 




, 5 \ 9 , l \ ' _ 9 ' \ 9 » "9 

\ 3_ * _ *m ^ _t-^o v iiw^_ 5 \ 3 S3 ^ »if> ^ 3 (^yk* .iX..n o3 


E Duwa Y’okusoma Ekitabo 


Soma e Duwa eno nga tonnatandika kusoma kitabo kyonna 
eky’eddiini oba omusomo gwonna ogw’eddiini. Kino kijja 
kukusobozesa okujjukira byonna byosomye, j*s5£-<duis'Lj id>i: 





flyS"jiil IS \j 3-3~j \ lii. 


Oh 


Kiuuuuunula 


Ayi Allah Js-sSM owekitiibwa, Tuggulirewo omulyango g’wokumanya 
n’okutegeera, era obe n’ekisa wamu nokusaasira gyetuli. 
Mazimaddala Ggwe asinga ekitiibwa, era wasukkuluma. 


(Al-Mustatraf vol. 1, pp. 40) 


N.B: Saalira Nabi (§§!» nga tonnasoma Duwa eyo, n’era nga 
ojimalirizza. 


ii 


www.dawateislami.net 



Tipi : Click on any heading, it will send you to the required page. 

Tip2:at inner pages, Click on the Name of the book to get back(here) to contents. 


TABLE OF CONTENTS 

E Duwa Y’okusoma Ekitabo.ii 

Enyanjula ya DAWAT-E-ISLAMI.1 

Obulungi bw’okusoma Salat-‘Alan-NabI .1 

Dawat-e-Islami - Yetaagisibwa nnyo.2 

Buli omu mubuulizi.3 

Entandikwa ya Dawat-e-Islami.3 

Obubaka bwa Madam obwa Dawat-e-Islami mu mawaanga 195..6 

Okubuulirira mu batali basiraamu.7 

Atali musiraamu asiramuka.7 

Madam Qafilah.8 

Feesi ezimasaamasa zasiramusa omuntu.9 

Ebifo bya Madam eby’enjigiriza.10 

Okuziimba Masajid.11 

Ba Imaamu ba Masajid.12 

Ba kiggala, abatasobola kw’ogera, n’abasibe b’amaaso.12 

Atali musiraamu asiramuka.13 

Okubuulirira mu makomera.14 

Omusibe yalongooka.15 

Congregational I’tikaf..18 

Encuukacuuka ya Madam mu banyina abasiramu.19 

Okulaba ku mirimu gya Madani egyabuli mweezi egy’abanyina.20 

Laba engeri embeera ya Madani bwereeta obulongoofu!.21 

Madani In’amat.24 

Amawulira amalungi eri abo abakolera ku Madani In’amat.25 

Madani Muzakarah.25 

Envummula z’omwoyo ne Istikharah.26 

Ekizimba mu bwoongo.27 

Okutendeka ba Hujjaj.29 

iv 


www.dawateislami.net 































Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Amasomero.29 

Jami’a-tul-Madlnah.30 

Madrasa-tul-Madlnah.30 

Madrasa-tul-Madlnah (ez’abakulu).31 

Kiliniki (Amalwaliro).31 

T akhassus -fil-Fiqh*.32 

Majlis Tahqlqat-e-Shar’iyyah.33 

Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat.33 

Intaneti.33 

Online Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat.34 

Maktaba -tul-Madlnah.34 

Al-MadIna-tul-‘Ilmiyyah.34 

Majlis-e-Taftlsh Kutub-o-Rasail.35 

Emisomo egy’enjawulo (Kkoosi).36 

Isal-e-Sawab.37 

Emiddaala gya Maktaba-tul-Madlnah.37 

Majlis-e-Tarajim.37 

Ijtima’at ez’ewabweru.38 

Tarbiyyatl Ijtima’at.38 

Madam Channel.39 

1. Atalimukkiriza yasiramuka.42 

2. Kati mpulira ensonyi okulaba ‘channel’ enkyaamu.43 

3. Ebbaala lyagalwaawo.44 

Madrasa-tul-Madlnah Online.44 

Dar-ul-Madlnah.45 

Ebimuli bya Madam 8 ebya Dawat-e-Islami.45 

Okutunula ku dipaatimeenti 95 eza Dawat-e-Islami.56 

Departments of Islamic sisters.58 

v 


www.dawateislami.net 
































Enyanjula ya 

Dawat-e-Islami 


Newankubade Shaytan ekuteeka okuwulira obugayaavu, soma 
ekitabo kno okuva kuntaandikwa okutuusa kunkomerero 
ng’omegga obukodiyo bwa Shaytan. Oja kuwulira 

enkyuukakyuuka eya Madani mu mutima gwo. 



Nabbi Omwagalwa era Ow’emikisa JUs-jiJfcSiiii j* yagamba, 
‘Jibrail v&o yangamba nti Allah agamba, ‘Ya 

Muhammad (J® j*)! Tolimusanyufu nti omugob 

ereziwo bwakuwereza Salat emu, musiindukira okusaasira 
kwamirundi kkumi ate omugobereziwo bwasindika Salam emu 
gyoli, musiindikira Salam kkumi gyaali.’ 


(Mishkat-ul-Masabih, vol 1, pp. 189, Hadis 928) 




1 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Dawat-e-Islami - Yetaagisibwa nnyo 

Allah agamba mu Quran Entukuvu, ayaah 104 eya 
Surah Al-e-'Imran, ejuzzu 4: 


L 5 jAsil Oy^- SJ«\ 3 


Waveeyo vnummwe ekibiinja akiyita eri obulongoofu ate 
ekiragira empisa enungi nga kiziyiza ebibi. Era abonno be 
bawanguzi. 

[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 4, Surah Al-e-Tinrdn, verse 104) 


Mu kunyonyola ayah eno, Omunyonyozi wa Quran Entukuvu, 
Mufti Ahmad Yar Khan yawandiika mu Tafsir-e- 

Na’imi, voliyumu 4, olupapula 72, ‘Abange abasiraamu! Walina 
okubeerayo ekibiina okuva mummwe, oba mulina okukola 
ekibiina bwekiti eky’olubeerera ekiyita abajeemu eri obulongoofu, 
abatakkiriza eri obusiraamu, abagwenyufu eri okutya mungu, 
ababuyabuya eri obulabufu, abatamanyi eri okumanya 
kw’obusiramu n’obulongoofu, abewombeefu eri oseanyu eringi 
ely’okwewayo eri mungu ate abo abatafaayo eri okuaaayo okwa 
namaddala 

Mu ngeri y’emu, ekibiina kino kirina okussa esira ku nzikiriza 
entuufu, empisa enungi n’emirimu emiungi nga kiyita mu 

2 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


kubuulirira, okuwandiika, n’emibiri, n’amaanyi, n’obugoonvu 
ate (omukulembeze eri bafuga) ng’akyabukwakkulizo. 

Okgattako, ekibiina kino kirina okubeera nga kiziyiza abantu 
okuva ku nzikiriza enkyaamu, empisa embi, emirimu emibi, 
enuyirira embi, endowooza embi ez’okululimi oba ku mutima, 
ngakiyitira mu kuwandiika oba n’amaanyi (okusinziira ku 
buyiinza obuba buweereddwa).’ 

Buli omu mubuulizi 

Mufti Ow’ekitiibwa yayongera nagamba, 

‘Abasiraamu bonna babuulizi. Kiri Fard (kyatteeka) eri bonna 
okulagira abantu okukola emirimu emirungi ate n’okubaziyiza 
okukola emibi.’ Mu bigambo ebirala, buli Musiraamu alina 
okusomesa kyamanyi eri abasiraamu abalala. Okuwagira kino, 
Mufti Ahmad Yar Khan yAJi yanokola Hadis eno. 

Nabbi Omwagalwa yagamba: 

Musomesa okuva ku nze newan 



kubadde ayah emu. 


(Sahih Bukhari, vol. 2, pp. 462, Hadis 3461) 


Entandilcwa ya Dawat-e-Islami 

Abagalwa ab’olugada abasiraamu! Mu buli muleembe, Allah 
asindika abantu abalongoofu mu Ummah eno 
ey’Omwagalwaawe Nabbi AUs* abatuukiriza ddala 


3 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


obuvunaanyizibwa obwa ‘J&S\ ^ i.e. okuyita 

abantu eri obulongoofu n’okubaziyiza okukola ebibi. Bano 
abalongoofu baasiga endowooza mu Basiraamu nti: Nnitia 
okulafuubana okwelongoosa nze sekinnoomu n’abantu b’ensi 
yonna. 

Omu kw’abo abantu abanene bwebati ye Shaykh-e-Tariqat 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad 
Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyaee eyatandika 

olutalaago lwa Madani olwa Dawat-e-Islami, ekibiina eky’nsi 
yonna ekitali kya siyaasa (politikisi) ekisaasanya Quran ne 
Sunnah, n’obuyambi bw’abamu ku mikwaanogye mu Karachi 
mu Zul-Qa’da-til-Haram 1401 A.H. (September, 1981). Ye, ali 
kabonero ak’abaatusooka abalongoofu mu mateendo 1 nga 
okutya Allah Js-sS*-, okwagala okw’ensusso eri Omwagalwa era 
Ow’emikisa Nabbi J*, Obujjumbize n’okumalirira 

okugoberera Quran & Sunnah, n’okuzza obujja eSunnah, 
okutya Mungu, okusonyiwa, okukakaalukana, okugumiikiriza, 
okwebaza, obwetowaze, obwangu, obw’amazima, okuleka okugo 
berera pbwagazi bw’omutima kulw’eddiini, empisa enungi, 
okukyaawa okw’enkomeredde okw’edduniya, okwewaayo 
okukuuma enzikiriza, obumalirivu okusasaanya okumanya 
k’weddiini n’okulongoosa empisa z’abaziraamu. 


1 Okumanya ebisiingawo ku bulamu bwa Amir-e-Ahl-e-Sunnat, soma 
ekitabo ‘A Brief Biography of Amir-e-Ahl-e-Sunnat’ ekyafulumizibwa. 

Maktaba-tul-Madinah. 


4 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Ng’ayitira mu Dawat-e-Islami, yaleeta ecuukacuuka ya Madani 
mu bulamu bw’obukadde n’obukadde obw’abasiraamu, naddala 
abavubuka ab’oluganda n’abanyina. Abavubuka bangi abajeemu 
benenyeza ebibi byaabwe, nebataandika okuwangaala obulamu 
mu kutya Katonda. Abo abaali batasaala Salah tebaakoma ku 
kutaandika okusaala eSalah wabula bangi beyongerayo mu 
maaso nebafuuka ba Imam ab’emizikiti; abaana abajeemu 
n’batalina mpisa bataandika okugondera n’okuwa ekitiibwa eri 
bazadde baabwe; aba abaali bali mu lusenyi oluddugavu olwa 
Kufr (obutakkiriza) bafuna omukisa gw’ekitangaala ky’obusiraamu; 
abao abali baloota ku byokwewuunda n’obwonoonefu bw’ensi 
za Bulaaya bafuuka beraliikirivu era nebatandika okwagala 
ennyo okulaba obulungi bwa Ka’bah Entukuvu n’Ekiyitirirwa 
Ekyakiragala ekya Madinah Enjagalwa; abo abaali banakuwala 
ennyo kulw’ebizibu by’ensi byebali balaba ng’ebinene bafuna 
endowooza ya Madani ey’okulowooza ku bulamu obw’oluv 
annyuma; abo abaali bayagala ennyo okusoma ebitabo 
eby’obukaba nebyesittaza babivaako nebatandika okusoma 
ebitabo n’obutabo bw’abamanyi ba Ahl-e-Sunnat ^'s; 

abo abaali bayagala ennyo okulaambula bataandika okutam 
bula ne Madani Qafilah mu kkubo lya Allah; abo ekiruubirirwa 
kyebwe ekyaali eky’okungaanya obugaga bw’ensi bafuna 
ekiruubirirwa kya Madani, Nnina okulafuubana okwelon 
goosa nze sekinnoomu n’abantu b’ensi yonna, 




5 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Obubaka bwa Madam obwa Dawat-e-Islami mu 
mawaanga 195 

Ku lw’okusaasira kwa Allah era n’obugabi bwa Nabbiwe 
JLs djb $$£ jt«s fiiii j*, kulw’emikisa gy’aba Swahaba ba Nabbi ate 
n’akwaate ak’eddiini n’abalongoofu, kulw’obuyaambi bwa ba 
‘Ulama & Mashaikh-e-Ahl-e-Sunnat ate kulw’ obulungi 

bw’okulafuubana kwa Amlr-e-Ahl-e-Sunnat obwan amaddala, 
obubaka bwa Madam obwa Dawat-e-Islami, eyatan dikibwaawo 
mu Karachi, bwatuuka mu Pakisitaani yonna, wabula (mu 
kiseera ky’okuwandiika bino) ne mu mawaanga 195 ag’ensi 
omuli India, Bangladesh, Arab Emirates, Si-Lanka, England, 
Australia, Korea and South Africa. Obunyiikivu okweyon gerayo 
buli mu kukolebwa, jp A i ili-l 

JUiU Mu kiseera kino (i.e. mu 1435 A.H.), Dawat-e- 

Islami eweereza obusiraamu mu miteeko egisuuka 92. Ijtimah 
ezaagazisa Sunnah ezi baawo buli wiiki zitegekebwa mu nsi 
yonna mu bifo nkumi na nkumi. Ababuulizi bangi abalina 
obuvumu obw’okulongoosa Ummah bataambula ne Madam 
Qafilah ezagazisa Sunnah nga balina ekiruubirirwa kya 
Madam nti: Nnina okulafuubana okwelongoosa nze sekinnoomu 
n’abantu b’ensi yonna, 

6 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Allah karam aysa karay tujh pay jahan mayn 
Ay Dawat-e-Islami tayrT dhum machi ho 


Tusaba Allah, awe Dawat-e-Islami omukisa omunene 
Nti efuuka yakitiibwa mu buli kifo kyonna! 




Okubuulirira mu batali basiraamu 

Ku lw’okulafubanaakwe okwa sekinnoomu, Shaykh-e-Tariqat 


Amir-e-Ahl-e-Sunnat **11*31 is yateendeka enkumi 


nenkumi z’aboluganda abasiraamu era nabateekamu endowooza 
y’okufuba okwelongoosa n’abantu b’ensi yonna. Nga balafubana 
sekinnoomu, bano ab’oluganda abasiraamu nabo bayagazisa 
abalala eri enjigiriza y’obusiraamu, nabwekityo nekireetawo 
enkula enene mu kuyita eri obulongoofu. Obukadde bw’abasir 
aamu abajeemu bataandika okubeera abasiraamu abakolera 
ku ddiini nga batandika okusaala e Salah era n’okukolera ku 
Sunnah; abatali basiraamu nabo bayingira obusiraamu mu 
mawaanga agenjawulo kulw’okulafubana kw’ababuulirizi ba 
Dawat-e-Islami. 

Atali musiraamu asiramuka 

Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Madam Qafilah ey’ennaku 
92 ey’abagazi ba Rasul yatuuka mu Colombo [Si-Lanka] okuva 
mu Madam Markaz Ey’ensi yonna eya of Dawat-e-Islami, 


7 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Faizan-e-Madinah, Bab-ul-Madinah, Karachi [Pakisitaani]. 
Olunaku Madani Qafilah bweyali erina okugenda mu disiturikiti 
ya Aero okumalayo ennaku 30, ow’oluganda omusiraamu 
yaleeta omuvubuka atali musiraamu eri Amir wa Qafilah. 

Nga anyonyola ebimu ku byensusso mu mpisa n’obuntu bwa 
Nabbi Ow’ekitiibwa JUs-jdbssfcJtaai>i j*, Amir wa Madani Qafilah 
yayita omuvubuka oyo ayingire obusiraamu. Omuvubuka 
yabuuza ebibuuzo ebimu ebyayanukulwa mu bumativu bwe era 
oluvannyuma yayingira obusiraamu ku lw’obulungi obwali mu 
kulafuubana obwasekinnoomu obwamala essaawa emu n’ekitu 
undu, (Faizan-e-Sunnat, Bab: Adab-e-Ta’am, vol. 1, pp. 261) 

Tusaba Allah asaasire abasiraamu bonna n’abo abakasi 
ramuka babeera banyweevu mu busiraamu! 


(Jbjdjju; dii ol jUI 




Madani Qafilah 

Nga agoberera ebigere by’abalongoofu ab’obusiraamu, Amir-e- 
Ahl-e-Sunnat naye abadde ataambula mu kkubo 

lya Allah okuva mu nnaku ezasooka eza Dawat-e-Islami. Yali 
atambulira ku baasi n’egaali y’omukka okutuuka mu bifo 
ebyewala, ebyaalo n’ebibuga mweyali abuulirira okusukka 
omulundi ogumu mu lunaku lumu. Buli bweyali agenda mu 


8 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


kifo kyonna mu Bab-ul-Madinah Karachi okubuulirira oba 
okukola omulimu gwonna ogwa Madani, yali agenda ne mmere 
ye kwotadde n’omunnyo n’amazzi g’okunywa okwewala okusab 
iriza ekintu kyonna. 

Mu nnaku ezo ezasokera ddala, yali adda ewaka ekiro nga 
ataambula kilomita wakati wa 5 ne 6 kubanga entambula yabangi 
yali emuleka wakati w’olugendo ate ngatalina sseent simala 
kusasula takisi y’omu oba akagaali. Ng’ovudde ku kuyita 
abantu eri obulongoofu, yali agumya era nga asaasira abo 
abalwadde, yali yetabira mu kuziika ekumpi n’ewala era nga 
agumya n’kungubagira abo abasiraamu abaali balina ennaku, 
nabwekityo abantu nebamwaagala nnyo. Ku lw’oku saasira lwa 
era n’okulafuubana okwamazima era okuta koma okwa 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat Dawat-e-Islami etandiseewo 

enkola engazi eya Madani Qafilah ez’okumpi n’ezo ezigenda 
mu nsi yonna. Madani Qafilah nyingi ez’abagazi ba Rasul 
zitambula okuva egwanga ku gwanga, kibuga ku kibuga, 
tawuni ku tawuni okumala ennaku 3, 12 & 30 era n’okumala 
emyeezi 12 ne 26 nga zisasaanya okumanya kw’eddiini, Sunnah 
n’okuyita eri obulongoofu. 

Feesi ezimasaamasa zasiramusa omuntu 

Mu 1425 A.H. (January 2005), Nigran (Omukulu) wa Markazi 
Majlis-e-Shura eya Dawat-e-Islami n’akunngu abamu okuva 
mu Majlis Berun-e-Mumalik [Majlis ey’ensi z’ewabweeru] 
bataambula ne Madani Qafilah nebagenda mu South Africa 

9 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


okuva mu Bab-ul-Madinah, Karachi [Pakistan]. Qafilah 
eyo yagenda nelaba ekibaanja ekimu okwaali kugenda 
okuzimbibwa Madani Markaz ya Dawat-e-Islami, Faizan-e- 
Madinah. Ab’oluganda abaali ku kibaanja ekyo babayaniriza 
bulungi nnyo. Nga alabye feesi ezimasaamasa ez’abagazi ba 
Rasul abaali balina ebirevu nga beesibye ebitambaala ebyekir 
agala ebinyirira, nannyini kibaanja ekyo, eya tali musiraamu, 
yajja eri Nigran wa Shura nagamba, ‘Nkwegayiridde nsira 
mula.’ Yagambibwa mangu ddala yetoonde obutakkiriza era 
nasiramuka. Ab’oluganda abasiraamu bajjula essanyu lingi, era 
okulombojja kwabwe ‘Allah, Allah’ kwajjuza empewo. 


(Faizan-e-Sunnat, Bab: Adab-e-Ta’am, vol. 1, pp. 409) 

Nooti: Okuyiga ebisiingawo ku mikisa gya Madani Qafilah 
n’enjigiriza endala ez’obusiraamu, soma ebitabo ‘ Faizan-e- 
Sunnat’ (voliyuumu 1) ne ‘Dawat-e-Islami ki Madani Baharayn. 
Bifune okuva mu matabi agenjawulo aga Maktaba-tul- 
Madinah. 


,\t- jjlij \ Jui 




Ebifo bya Madani eby’enjigiriza 

Okusasaanya ennyo okuyita eri obulongoofu, ebifo bya Madani 
eby’enjigiriza biteereddwaawo mu mawaanga mangi ag’ensi, 
okutuukiriza okwagala kwa Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
Mu bifo bino ebya Madani eby’enjigiriza aba’oluganda abasiraamu 

10 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


okuva ekumpi newala bajja nebabeerawo, bayiga Sunnah mu 
kinywi ky’abagazi Rasul era nebasasaanya okuyita eri obulongoofu 
awala n’ewagazi. Abavunaanyizibwa ab’oluganda abasiraamu 
babeerawo mu nifo bino essaawa zonna okuweereza abo abagala 
okumala yadde essawa ntono mu kkubo lya Allah basobole 
okufuna ebimuli by’okumanya kw’obusiraamu essaawa yonna. 

Okuziimba Masajid 

Kubadde kwagala kwa Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
**11*31 nti ekitiibwa ekyedda ekya Masajid zaffe 

kiddawo, nti, abasiraamu bamala kubiseera mu Masajid 
okusiinza n’okukola Zikr ya Allah Okugattako ku 

Masajid eziriwo, Masajid empya ziziimbiddwa kulwakino. 
Majlis eyitibwa Majlis Khuddam-ul-Masajid eteereddwaawo 
etuukiriza emirimu gyaayo obulungi. Wabaddewo okweyon 
gerako okunene mu kuziimba Masajid. 

J«5* *4 MMi! Madani Marakiz nyingi eziyitibwa Faizan-e- 
Madinah nazo zizimbiddwa mu mawanga aganjawulo mu nsi, 
ate nendala ziziimbibwa n’okukirizibwa kwa Markazi Majlis-e- 
Shura ya Dawat-e-Islami. 

Sunnat kTbahar ay!Faizan-e-Madmah mayn 
Rahmat kT ghaid chdyTFaizan-e-MadTnah mayn 

Omugga gwa Sunnah gutuuse mu Faizdn-e-Madinah 
Ebire eby’okusaasira bibunye Faizdn-e-Madinah 

11 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Esseente ez’okuziimba Madam Marakiz, Jami’a-tul-Madinah, 
Madaris-ul-Madinah za Dawat-e-Islami nez’mirimu emirala 
egya Madam zifunibwa okuva mu kuwaayo kw’abasiraamu. 
Naye, si ntino buli omu asobola okusaba esseente zino 
nebirala. Okukkirizibwa kwa Markazi Majlis-e-Shura ya 
Dawat-e-Islami kwetaagisibwa ddala okulola kino. 

Ba Imaamu ba Masajid 

Waliyo Masajid nyingi nnyo nga obukiiko obuzilabirira 
tebusobola kusasula misaala gy’ba Imaamu, Muazzin n’abaweereza 
abalala. Mu kuyamba abantu bano, Dawat-e-Islami ewa obuyambi 
bw’ensimbi mu ngeri y’emisaala. 

Ba kiggala, abatasobola kw’ogera, n’abasibe b’amaaso 

Ku lw’okusaasira kwa Allah n’obulungi bwa kaweefube wa 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ab’oluganda abasiraamu ab’enjawulo, i.e. 
Ba kiggala, abatasobola kw’ogera, n’abasibe b’amaaso bali 
mukusomesebwa enjigiriza y’obusiraamu. Bano b’ebantu abasinag 
okubeera nti batwaalibwa okubeera abatali bamugaso mu nsi. 
Abamu kubbo tebalina yadde kumanya kwebyo eby’enkizo mu 
ddiini kulw’obutabeera kumpi n’abalongoofu. 

J&U- Majlis y’ab’oluganda abasiraamu ab’enjawulo 

ekola kaweefube okubatuusako obubaka bwa Sunnah to them. 
Enkikko ez’enjawulo ez’okuyiga zibategekerwa mu bibuga 
bingi ebya Pakistan mu Ijtima’at za buli wiiki ezisome eSunnah 

12 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


n’ezo ezibaawo ku biro ebitukuvu ne I’tikaf ey’abangi ey’omu 
Ramadan. Mu nkungaana zino, Na’at (Qasidah), okubuulirira, 
Zikr ne Dua bwonna bikolebwa mu lulimi lw’okulagiriza (sign 
language) N’okweyongerayo, ‘Omusomo gwa Qufl-e-Madinah 
ogw’ennaku-30’ gutegekebwa ababuulizi mwebasomesebwa 
olulimi lw’okulagiriza basobole okubuulirira mu b’oluganda 
ab’enjawulo. Okugatako kwekyo, Madani Qafilahs za ab’oluganda 
ab’enjawulo nazo zitambula. 

Atali musiraamu asiramuka 

Mu 2007, Madani Qafilah etambula mu kkubo lya Allah 
ey’abazibe yalinnya baasi emu okugenda mulugendo lwabwe, 
mu Masjid emu mu Bab-ul-Madinah Karachi. Abamu ku 
‘Basiraamu ba bulijjo’ (i.e. abo abatalina kalemu konna ku mibiri 
gyabwe) nabo begatta ku Qafilah eno. Nga bakola kaweefube 
wasekinoomu, Amir wa Qafilah yatandika emboozi n;omuntu 
eyali atudde kumpi naye. Omuntu oyo yagamba, ‘Nze siri 
musiraamu, naye empisa embi ez’abasiraamu b’ennaku zino 
zinziyiza okusiramuka. Wabula, ndabye nti mwenna muyambadde 
kyekimu mu byeru, era nemutoola Salam 1 nga mulinya ebbaasi 
eno. Ekirala, ekinnewunyisa ennyo, n’abantu abazibe abali 
nammwe nabo bayambadde ebitambaala ebyakiragala n’engoye 
enjeru ate nga balina ebirevu ebikuze.’ 


1 Tekikirizibwa kutoola Salam eri abatali basiramu. Nga abatali basiramu nabo 
bwetambulii'a mu bbaasi e.tc., olina okutoola enniya ey’okutoola Salam eri abasiramu 
bokka nga oyogera ebigambo bya Salam mu bbaasi etc. 

13 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Amir wa Qafilah naga awulidde ebigambo bye, yamuwa 
enyanjula mu bufunze ey’embeera eya MadanI eya Dawat-e- 
Islami era neku ‘Majlis y’aboluganda ab’enjawulo.’ Yabuulirwa 
ku mirimu gy’eddiini emingi egikolebwa Amlr-e-Ahl-e-Sunnat 
^U3i Yabulirwa nti abo ab’oluganda abasiraamu 

abazibe baali batambula mu MadanI Qafilah okulongoosa 
abasiraamu ab’onoonefu (abo obw’onoonefu bwabwe obumule 
mesezza okusiramuka) Nga asanyuse nnyo okuwulira bino, 
yasiramukirawo ng’atoola Kalimah. 

Nooti: Okusoma ku birala ebyewunisa ebya Madani ebikwaata 
ku bazibem, bakiggala oba n’abo abatasobola kwogera, funa era 
osome akatabo ‘Gunga Muballigti akafulumizibwa Maktaba- 
tul-Madlnah. 

Okubuulirira mu makomera 

Buli jjo, abo abatalina kumanya kwa Quran & Sunnah balimbibwa 
Nafs zabwe ne sitaani nebakola emisango egy’enjawulo nga 
okutemula, obutujju, okubba, obulabbayi, okwenda, okusubula 
enjaga, zaala nebirala, era nekomekkereza nga basibiddwa mu 
makomera. 

Majlis ya Dawat-e-Islami eyitibwa ‘Majlis Faizan-e- 
Quran’ egezaako okulongoosa abasibe. Nga bewunyiza kawefube 
wa Madani akolebwa mu makomera, abalabbayi bangi n’abazzi 
b’emisango benenyezza ebibi byabwe. Okwengerezako, abantu 
bano batambula ne Madani Qafilah oluvanyuma lw’okuteebwa 
era nebawangaala obulamu bwabwe nga bagoberera e Sunnah. 

14 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Bangi mw’abo abaali tebasubwa ku kuba bantu namasasi kati 
babatusaako ebimuli bya Sunnah. Ku lwakawefube wasekin 
oomu ow’ababuulirizi ba Dawat-e-Islami, abasibe abatali basir 
amu bali mu kusiramuka. 

Omusibe yalongooka 

Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana Abu 
Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyaee 
yagamba: Aj MjA! Emirimu gya Madani egya Dawat-e- 

Islami nagyo gikolebwa mu makomera. Okugata ku kubu 
ulirira, ensoma entuufu eya Quran esomesabwa abasibe. 
Okugatako, ‘Emisomo gya Shari’ah’ nagyo gitegekebwa okuso 
mesa enamula ya Shar’I. Bangi mw’abo abaali tebayinza kuva 
ku bikolwa ebibi newankubadde baborezeddwa aba poliisi 
balongooka kulw’emikisa gy’embeera ya Madani eya Dawat-e- 
Islami, 

Wano waliwo ekyafaayo ekyayogerwa omu ku banyina abasiramu 
okuva mu disitirikiti ya Kasur posita ya Khuddian, ekibuga 
ekyensibuko y’omu Sufi amanyiddwa ennyo omulon goofu, 
Baba Bulleh Shah Jis jit k*-r. ‘Emyaaka munaana okuva 
wenafuuka namwaandu. Nnina omwaana omu yekka eyafuuka 
omuyombi ennyo era nga atunda n’enjaga olw’okubeera mu 
kikoosi ky’abonoonefu. Nagezaako okumuziyiza okukola 
ebikolwa bino ebikyaamu naye teyakkiriza. Yali ankuba era nga 
anvuma. Mu kifo ky’oleeta emireembe n’obuweweevu ku 
mutima gwange, yali andeetedde obulumi n’ennaku. Yakwa 

15 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


atibwa nasibibwa aba poliisi emirundi mingi naye nasobola 
okumujayo mu ngeri emu oba endala. Yali avunaanyizibwa ku 
misaango mingi. Olwasembayo, yaweebwa ekibonerezo kyo 
kusibwa. Nga oluvanyuma lw’emyaaka munaana, bweyada ewaka 
nga ateereddwa ku kakalu ka kooti, newuunya nnyo okulaba 
omwaana wange yanyini eyali ankuba era nga anvuma kati yali 
anetoondera, nga agalamide wansi ku bigere byange. 

Mukaseera katono, eddoboozi lya Azan ya Salat-ul-Maghrib 
lyawulika era nagenda mu Masjid okusaala e Salah. Kati yali 
muntu mutegevu era nga alina feesi entangaavu. Oyo omwaana 
yenyini eyali avuma abalala kati yali ayogera nnyo ebigambo 
<6±\rf~LL, ili-l, dil iU U, dil ill o!, n’okusoma Salat-‘Alan-NabI. 
Nga amaze okusaala Salat-ul-‘Isha ne Jamaat mu Masjid, 
yakomawo ewaka neyebaka. Nange nagalamira okuwummula. 
Bwenazuukuka ku ssaawa nga 2 a.m (Munaana ez’ekiro), 
samusaanga mu buliri bwe. Nelaliikirira, nalowooza nti yazeeyo 
mu kubba naye newuunya nnyo okumulaba nga asaala Salah ya 
Tahajjud n’obuwombeefu n’obumalirivu obwenjawulo ku ludda 
lw’ewaka. Nga amaze okusaala e Salah, yasaba e Dua eri Allah 
Ji;-A nga asoma enyiriri zino: 

Gundhaun say mujh ko bacha yd Ildhi 
Burl khaslatayn bhlchurn yd Ildhi 
Khataon ko mayrl miid yd Ildhi 
Mujhay nayk khaslat band yd Ildhi 
Tujhay wasitah saray Nabiyaun ka Mauld 
Mayrl bakhsh day her khatd yd Ildhi 
16 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Ntaasa okuva ku bibi, Katonda wange! 

Nzija ku mize emibi, Katonda wange ! 

Jjawo ebibi byange, Katonda wange! 

Nfuula omuntu omulongoofu, Katonda wange! 

Kulw’aba Nabbi bonna, Katonda wange! 

Sonyiwa buli kibi kyange, Katonda wange! 

Nga ndabye omwaana wange nga akaaba, nage nakaaba 
n’emukwata ku mikono. Ffenna twakaabira akaseera. Bwetwa 
maliriza, namubuuza ensonga y’encuukacuuka ennene enungi 
bwetyo. Yangamba nti yali yafuna omukisa ogw’ embeera 
enungi eya Madani eya Dawat-e-Islami mu kkomera ababu 
ulirizi ba Dawat-e-Islami mwebasomesezanga abasibe Wudu, 
Salah, Sunnahs, Dua n;engeri entuufu ey’okusoma Quran 
Entukuvu. Yali yenenya ebibi bye kulw’obulungi bwa kawee 
fube w’abaagazi ba Rasul. 

Nasanyuka nnyo okuwulira kino. Nebaza nnyo n’ensusso aba 
ababuulirizi ba Dawat-e-Islami abafudde amwana wange eyali 
omujeemu, omizzi w’emisaango era nga atunda n’enjaga 
okubeera nti kati mulongoofu, era naga avudde ku mirimu gye 
emibi. Kino kyengera kinene nnyo ekya Dawat-e-Islami eri nze, 
maama atalina buyaambi, era n’eri ekikaa kyaffe kyonna. 
Nsaba abaana bonna abasibe ab’abamaama abaweddemu 
essuubi beweebwe omukisa gw’embeera ya Madani eya Dawat- 
e-Islami basobole okuva ku misango era bakyuuse obulamu 
bwabwe batandike okukolera ku Sunnah ya Nabbi Omwagalwa 
era Ow’emikisa JUs*Jbssfejtafilii j*! 

17 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Nooti: Okusoma ebyafaayo nga bino, funa akatabo ‘Services of 
Dawat-e-Islami in Jails’ okuva mu ttabi lyonna erya 
Maktaba-tul-Madlnah. 




Congregational I’tikaf 

Emyaaka ebiri oba esatu nga Dawat-e-Islami tenaba kutandikibwa, 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat asltsJi 14 &? 54 ^is yakola I’tikaf yekka mu 
Ramadan mu Nur Masjid, paper market, Mithadar Bab-ul- 
Madinah Karachi (era weyali Imam). Omwaaka ogwaddako, 
ab’oluganda abasiraamu abalala babiri bakola I’tikaf 
kulw’akaweefubewe. Kulwakawefube n’empisa enungi eza Amlr- 
e-Abl-e-Sunnat omuweendo gw’aba Mu’takifm 

gweyoongerako buli mwaaka okutuusa bwegwatuuka ku bantu 
28, nga gusikiriza abantu abatandika okulambula bano abagalwa 
abato aba Rasul. 

ji;.^ A Mu mwaaka ogwo gwennyini, enjuba eyakaayakana 

era entangaavu eya Dawat-e-Islami nayo bwe ya situka, era 
I’tikaf yawamu ey’abantu 60 ba Mu’takifm mu kinywi 
ekirongoofu ekya Amir-e-Ahl-e-Sunnat yakolebwa 

mu bulabirizi bwa Dawat-e-Islami mu Madani Markaz eyasooka, 
Gulzar-e-Habib Masjid (Gulistan-e-Okarvi, Bab-ul-Madinah 
Karachi). Eno enkola eya I’tikaf eyawamu kati etandise era 
ekolebwa munda newabweeru wa Pakistan. Mu mweezi 

18 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


mutukuvu ogwa Ramadan, I’tikaf yawamu ey’ennaku 30 
n’ennaku ekkumi eziseembayo’ etegekebwa mu Masajid nnyingi 
en’ensi. Enkumi n’enkumi z’aboluganda abasiraamu zetabira 
mu I’tikaf eno mwebayigira okumanya kw’eddiini n’eSuunah, 
n’okusiinza kwasekinoomu. 

Okweyongerayo, ba Mu’takifln bangi batambula ne Madam 
Qafilah z’abagazi ba Rasul ku kiro kya Eid-ul-Fitr. Bnagi 
abanyina abasiraamu nabo abakola I’tikaf mu Masajid y’ewaka 
(i.e. Masjid-e-Bayt) mu makaa gabwe abanyina abasiraamu 
abangi mwebayigira Sunnah mu kinywi kyaba Mu’takif bano 
abanyina abasiraamu. 

Nooti: Okusoma ebirala ebikwaata ku byafaayo bya Madani ebya 
I’tikaf ey’awamu, soma ekitundu kya Faizan-e-Sunnat (vol. 
1) ekiyitibwa ‘Blessings of Ramadan era gula akatabo ‘Dawat- 
e-Islami ki Baharayn okuva mu ttabi lyonna erya Maktaba-tul- 
Madlnah. 

Encuukacuuka ya Madani mu banyina abasiramu 

Obukadde bw’abanyina abasiraamu nabo bakkiriza 
obubaka bwa Madani obwa Dawat-e-Islami. Bangi abatabalikika 
mu banyina abaali aba fashoni era abaakulira mu mbeera 
erimu ebibi era etali y’ampisa nungi tebakomye ku kwenenya 
ebibi byabwe naye bafuuse abagoberezi ba ba Ummaha-tul- 
Mu'minln JiaS ibi ^ n’omuwala Omutukuvu Owa Nabbi, 
Sayyidatuna Fatimah Jtas -aJLn Abo abali balambula 

19 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


obutale, ebifo by’amasanyu, ebiduula n’essineema ngatebafaayo, 
kati bafudde Madani Burqa’ 1 ekitundu ekitayinza kujibwa ku 
byambalo byaabwe, nga bagoberera mu bigere by’abakyaala 
abalongoofu abaali mu Karbala. aL Ijtima’at z’abuli 
wiiki nyingi nnyo ez’abanyina abasiraamu zitegekebwa mu bifo 
bingi n’obwegendereza obw’okwebikkirira okw’obusiraamu. 

Jj Madaris-ul-Madinah [ez’abawala] nyingi zitered 
dwaawo omusomesebwa abawala n’abanyina okukwaata 
Quran Entukuvu ku myoyo era n’okuyiga enjatula yayo 
entuufu awatali kusasula kwonna. Mu ngeri y’emu, Jami’a-tul- 
Madinah nyingi nazo zitereddwawo abanyina abasiraamu 
mwebafuukira abamanyi. J«j£ aL omuwendo gw’aba 

Hafizat abakyaala aba Quran n’abamanyi ba Madani gugenda 
waggulu mu Dawat-e-Islami. Mu bumpimpi, banyina abasiramu 
tebali wansi w’aboluganda abasiraamu mu kuweereza kwonna 
okwa Sunnah. 

Okulaba ku mirimu gya Madani egyabuli mweezi 
egy’abanyina abasiraamu 

Kyakulabirako, wano waliwo olukalala lumpi olw’emirimu gya 
Madani egikolebwa banyina abasiramu mu Pakistan mu 
mweezi gwa Jumadal Ukhra 1435 A.H. (April 2014). Luno 


1 Madam Burqa’ lugoye oluddugavu olutakwaata olutasikiriza era olubikka omubiri 
gwonna okuva ku mutwe okutuusa ku bugere. 

20 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


olukalala lwaweebwa ‘Majlis y’abanyina abasiraamu eya 

Pakistan.’ 

1. Banyina abasiramu abasukka oba abakira mu 52,805 
betabira mu Dars z’ewaka. 

2. Madaris-ul-Madinah nga 3584 ez’abanyina abakulu 
zadukan yizibwa buli lunaku mu Pakistan yonna omuli 
banyina abasiraamu 34904 abetabiramu, nebafuna okum 
anya kwa Quran & Sunnah era nebakwaata Du’a 
ez’enjawulo. 

3. Ijtima’at z’abuli wiiki nga 4801 ez’eddaala lya Halqah / 
‘Alaqah zategekebwa obwetabira abanyina abasiramu 
218976 

4. Enjigiriza z’abuli wiiki nga 932 zakolebwa. 

MayrTjis qadar hayn behnayn, sabhi Madam Burqa ’ pehnayn; 

Ho karam Shah-e-Zamdnah, Madam Madlnay walay (Mr 




Laba engeri embeera ya MadanI bwereeta obulongoofu! 

Wano mu bumpimpi waliwo ekyafaayo ekyabuulirwa omu ku 
banyina abasiraamu okuva mu Bab-ul-Madinah Karachi. 
Yagamba: Newankubadde nail nasoma Quran Entukuvu era 

21 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


nga njikute kumutwe olw’okulemerako okw’akadde bange, nali 
sikyagisoma. Nawankubadde nail nfunye omukisa omunene 
begutyo (ogw’okukwaata Quran ku mutwe) nail sisaala Salah 
ezalaalikirwa. Bazadde bange baali beelaliikirira ku ngeri gyennali 
mpangaala mu (eneeyisa yange). Nnali njagala nnyo fashoni 
emoya n’omuziki / enyiimba era nnali mpuliriza enyiimba 
oluusi ekiro kiramba nga nkozesa hedifooni. Ate eky’obubi 
ennyo, nnali nemedde ku kulaba filimu ku TV. Nnali muwagizi 
w’omuyimbi omu era emikwano gyange gyagamba nti nnali 
njakumujukira n’emukiseera kyange eky’okufa. Banange! 
Bwekyansanga nti nnali nsubiddwa sho yonna ey’omuyimbi 
oyo, nnali nkaaba nnyo era nga nsigala nnumwa enjala. Mu 
bumpimpi, nnali mpangaala obulamu obujjude ebibi. 

Omu kuba sseenga bange yali yetabira mu Ijtimah y’abuli wiiki 
eya Dawat-e-Islami era yampita emirundi mingi okubeera nti 
nange netabira mu Ijtima’ naye nnali nekwaasakwaasa nga 
nkyewala. Teyakoowa wabula yasigala ampita okwetabira mu 
Ijtima’. Olwasembayo, ku lw’akaweefubewe ow’ okwedirin 
ganya, nange nafuna omukisa ogw’okwetaba mu Ijtima’ z’abuli 
wiiki omuli okubuulirira kwa Sunnah, Zikr ya Allah JU-sV ne 
Du’a okuva kuntobo y’omutima byonna byantusaako encuuka 
cuuka. Mwanyina omusiraamu nga Halqah Nigran yali wakisa 
kingi nnyo gyendi era yali ajja ewaka wange nannona okunt 
waala mu Ijtima. 

Kawefubeewe owasekinoomu gweyaddiringanya yanteeka okweg 
atta ku mbeera ya Madam eya Dawat-e-Islami, nekinteeka ne 

22 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


nenenya okuva ku filimu, enyimbam omuziki n’ebibi ebirala. 
Nnawuliriza teepu za Maktaba-tul-Madinah ezibuulirira lu 
Sunnah era nekinteeka nenkaankana n’okutya kwa Allah J 
nekinteeka ndabe kiki kyandikoze watya okufa kwansanga nga 
ndi mukuwangaala obulamu obujjude ebibi ebingi. Okuyong 
ezako, ebitabo n’obutabo obufulumizibwa Maktaba-tul-Madlnah 
byanteekamu endowooza y’obuvunanyizibwa, nebinkunga okwet 
aba mu kuyita eri obulongoofu nebanyina abasiraamu abalala. 
Nagezaanagko nnyo okutuukiriza buh buvunanyizibwa obwam 
peerwa banyina abasiramu abawaggulu. Nagenda 

mu maaso n’okukola emirimu gya Madam egya Dawat-e-Islami 
era kati mpereddwa obuvunanyizibwa bwa ‘Alaqah Mushawarat. 

Ai/oJisS\\ Mu mbeera ya Madam environment, nayiga nti 
Mufti wa Dawat-e-Islami Hafiz Muhammad Faruq ‘Attar! Al- 
Madani yali asoma Manzil emu eya Quran buh 

lunaku okuva mu ezo omusaanvu mu bulamu bwe nga muyizi. 
Nga ngoberera mu bigerebye, nange kati nsoma Manzil emu 
eya Quran buli lunaku. Nsaba Allah ampe omukisa gwa 
Istiqamat! 


jJLj dj qk. JU5 dll ol-s£- ,jLal 

Istiqamat Dm per Yd Mustafa ker do ‘atd 
Bahr-e-Khabbdb-o-Bilal-o-Al-e-Yasir Yd NabT 

Mpa omukisa gwa Istiqamat mu ddiini, Yd Nabl 
Ku Iwa Khabbab, Bilal ne Al-e-Yasir Yd Nabl 

23 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


4JJ| 



Madam In’amat 

Mu muleembe guno ogujudde ebibi, Shaykh-e-Tariqat, 
Amir-e-Ahl-e-Sunnat **11*31 atuwadde engeri 

y’okukola emirimu emirungi mu ngeri y’ebibuzo ebiyitibwa 
‘Madam In’amat’, engata enungi era eyemalira eya Shari’ah ne 
Tariqah. Waliyo Madam In’amat 72 eza ab’oluganda abasiramu, 
63 ez’abanyina abasiramu, 92 ez’abayizi abasjja abasiraamu, 83 
ez’abayizi abakyaala abasiraamu, 40 ez’abaana aba Madani ne 27 
ez’aboluganda ab’enjawulo (i.e abazibe, bakiggala n’abo 
abatasobola kwogera). Ab’oluganda abasiraamu nkumu nankumu 
n’abanyina wamu n’abayizi bakolera ku Madani In’amat era 
bajuzaamu akatabo kano buli lunaku nga bakola Fikr-e- 
Madlnah (i.e. okufum iitiriza ku mirimu) ku ssaawa engereke. 
Ku lw’okusaasira kwa Allah AmA, ebizibu mu kkobo ely’okufuuka 
abalongoofu n’okwewala ebibi bijibwaawo kulw’okukolera ku 
Madani In’amat. z 5 \\ Ku lw’emikisa gya Madani In’amat, 

ojakufuna endowooza ey’okukolera ku Sunnah, okwewala ebibi 
n’okuya yaanira okukuma enzikirizayo. 

Okufuuka omusiramu owebikolwa, buli omu alina okufuna 
akatabo kano aka Madani In’amat okuva mu ttabi lyonna elya 
Maktaba-tul-Madinah era kajuzeemu buli lunaku nga okola 
Fikr-e-Madinah. Olina okufuna omuze ogw’okukawaayo eri 
avunaanyizibwa ku Madani In’amat mu kitundu kyo nga 

24 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


olunaku lwa 10 olwa buli mweezi gwa Madani telunna tuuka 
(emyezi gy’obusiramu). 

Amawulira amalungi eri abo abakolera ku Madan! In’amat 
Abagalwa ab’oluganda abasiraamu! Nga besiimye abo abakolera 


ku Madam In’amat! Soma ekyafaayo kino ekya Madani era 


ojaganye. Ow’oluganda omusiraamu omu okuva mu Hyderabad 
(Bab-ul-Islam, Sindh) yagamba bino nga alayidde: Ekiro kimu 
mu mweezi gwa Rajab-ul-Murajjab, nnafuna omukisa okulaba 
Omwagalwa Nabbi JUs ail J* mu kirooto kyange. 

Emimwa egyemikisa gyatandika okutambula era bino ebigambo 
byayatulwa ‘Oyo yenna akola Fikr-e-Madlnah buli lunaku mu 
mweezi guno nga ajuza Madani In’amat aja kusonyiyizibwa 
Allah (Faizan-e-Sunnat, Bab: Faizan-e-Ramadan, vol. 1, pp. 1135) 


Madani In’amat ki bhi marhaba kya bat hay 
Qurb-e-Haq kay talibaun kay wasitay sawghat hay 


Nga Madam In’amat nnungi nnyo, Marhaba! 
Ekirabo eri abo abanoonya okusembera eri Allah 




Madani Muzakarah 

Okubeera awamu ne Amlr-e-Ahl-e-Sunnat 

mukisa gwa muwendo nnyo. Nga baganyulwa mu kubeera 

kumpi nayem, ab’oluganda abasiraamu bangi betaba mu ‘Madani 


25 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Muzakara’ mwebabuuliza ebibuuzo ebikwaata ku nzikiriza 
n’ebikolwa, Shari’ah & Tariqah, ebyafaayo & ebirombojja obulamu 
bw’abantu, sayansi & obusawo, empisa & eby’omwoyo, okumaya 
ku busiraamu n’ebyobusuubuzi, ebyawamu n’entegeka ya 
Dawat-e-Islami nebirala bingi. Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl- 
e-Sunnat ayanukula ebibuuzu bino n’amagezi 

mangi era n’obwagazi eri Nabbi. Nga buli gyo, era awa abetabi 
obukisa okusoma Salat-‘Alan-Nabi akaseera wamu newali nga 
ayatula n’obwagazi bw’omutima k-4^-' Jp AUc.’ 

Envummula z’omwoyo ne Istikharah 

A-A AJAiiJi! Majlis emu eya Dawat-e-Islami eyitibwa ‘Majlis 
Maktubat & Ta’wIzat-e-Attariyyah’ eri bize mu kuwa envummula 
z’omwoyo (Ruhani Ilaj) ez’obwereere eri abasiraamu 
abalina ebizibu mu ngeri ya Ta’wlzat ezakirizibwa Shaykh-e- 
Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana Muhammad 
Ilyas Attar Qadiri Istikharah 1 nayo ekolebwa, 

era egasa enkumu n’enkumu z’abasiraamu. 

Awatali kusavuwaza, Majlis eno ewadde obukadde 
bwa Ta’wlzat n’amabaluwa ag’okusaasira, okukubaga 
n’okubudaabuda abasiraamu. Era, okugerageranya (okwakolebwa 
ku!7-04-2014) omuwendo gw’emidaala gya Ta’wlzat (egy’abo 


1 Okumanya bingi ebikwata ku Istikharah, soma ekitabo ‘Madam Treasure of 
Blessings’ ekyafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah, okuva ku lupapula 278 to 280 

26 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


luganda abasiramu) egitekebwawo buli lunaku munda newab 
weeru wa Pakistan gisukka mu 680 ne 180 mu ngeri eyo. 

Kuumpi abalwadde 250,000 buli mweezi bayambibwa Majlis 
eno. Kuumpi kusukka Maktubat-e-‘Attariyyah 70,000 (ng’ogaseeko 
ezo eziweebwa mu posita oba ku intaneeti) ziweebwa. Mu 
ngeri yemu, buli mwaaka Ta’wizat-e-‘Attariyyah ne Wazaif 
ezisukka mu bukadde 6 ziweebwa ku bwereere. 

Ku lw’emikisa gy’emidaala gya Ta’wIzat-e-‘Attariyyah, Madani 
Qafilahs (ez’ennaku 3) ezisukka mu 100 zitambula era ab’o 
luganda abasiraamu nga mutwaalo gomu mu lukumi betaba mu 
Ijtima’ z’abuli wiiki eziyagaza eSunnah. Mu ngeri yemu, abantu 
aabsukka mu 26,000 bayingira mu Tariiqa ya Silsilah ‘Aliyah 
Qadiriyyah Razawiyyah ‘Attariyyah. Abanoonya Ta’wizat balina 
okwetaba mu Ijtima z’abuli wiiki ezitegekebwa mu bitundu 
byabwe era bafune Ta’wizat okuva ku midaala egitekebwawo 
mu Ijtima’. Waliwo ebyafaayo bingi ebya Madani ebikwaata ku 
T a’wizat- e-Attariyyah. 

Ekizimba mu bwoongo 

Ow’oluganda omusirramu omu okuva mu Sukkur (Bab-ul-Islam, 
Sindh) yagamba bino nga alayidde: Omutu omu okuva mu 
kitundu kyaffe yali alina ekiziimaba mu bwoongo era nga amaze 
okulongoosebwa emirundi ebiri. Yali ali mu mbeera mbi nnyo. 
N’abasawo baali bawaddemu essuubi. Olwo nno, omuntu omu 
yamugamba afune Ta’wizat-e-Attariyyah naye aben ganda be 
tebafaayo kwekyo kubanga yali ali mumbeera mbi nnyo. 

27 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Olunaku lumu, mugamda we omuto, nga munakuwavu nnyo 
yajja ku mudaala gwa Ta’wizat-e-Attariyyah nagamba mu 
maziga, ‘Muganda wange omukulu ali mu mbeera mbi nnyo; 
kilabika ekiro kyaleero kyekiro kye ekisembayo mu bulamu 
bwe. Takyamanyi muntu yenna, era afuna obuzibu bungi mu 
kussa; onkwegayiriddem mpa Ta’wiz yonna gyemba mmuwa.’ 
Ow’oluganda wa Majlis nga amubudaabuda yagamba; ‘Tonak 
uwala; Allah yemugabi w’okuwona. Twaala Ta’wizat; 

abalwadde bangi abali balina endwaade abasawo zebagamba 
nti teziwona bawunyezebwa ku lw’emikisa gya Ta’wizat zino.’ 

Olunaku olwaddako, ow’oluganda oyo, nga nessanyu lingi ku 
feeesiye, yejja ku mudaala ogwo nagamba, ‘Bwenageenze ewaka, 
nensiba Ta’wiz eyo ku mutwe gwa muganda wange omulwadde 
(eyali alinga assa emikka egisembayo mu bulamu bwe), 
aggulawo amaasoge mu ddakiika ntono nnyo, neyewunyisa 
ab’enganda bonna. Yagamba ab’enganda bamutuuze. 

Jfejt aL tesS\\ Kati atandise n’okulya emere.’ Oluvanyuma 
lw’ennaku bbiri, oyo ow’oluganda eyali alina ekiziimba mu 
bwoongo yajja ku mudaala gwa Ta’wizat-e-Attariyyah ku 
bigerebye okusisinkana abavunanyizibwa ku mudaala ogwo 
era nabagamba nti embeera ye yali eteredde 75 kubuli kikumi, 
aIJ I [ 


,Jp Tul 



28 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Nooti: Okusoma ebyafaayo ebirala ebikwaata ku nvunnula 
z’omwooyo, funa obutabo obwafulumizibwa Maktaba-tul- 
Madinah obuyitibwa; ‘Khaufnak Bala, ‘ Pur is rdr Kutta, 
‘Singaun Wall Dulhan ne ‘ Khush Nastb Marid.’ 

Olcutendeka ba Hujjaj 

Mu kiseera ekirungi ekya Hajj; ababuulizi ba Dawat-e-Islami 
batendeka ba Hujjaj mu nkaambi za Haji eziddukanyizibwa 
Majlis Hajj & ‘Umrah (Dawat-e-Islami). Ebitabo bya Hajj nga 
‘ Rafiq-ul-Haramayn ne Rafiq-ul-Mu’tamirm bigabibwa eri ba 
Hujjaj ku bweerere okubalagirira ebikwata ku Hajj n’okula 
maga mu Madina-tul-Munawwarah liiiisb. 

Amasomero 

Shaykh-e-Tariqat, Amir-e-Ahl-e-Sunnat yagamba, 

‘Abayizi kyengera kyamuwendo nnyo eri egwanga era be 
bakulembeze gye buja mu nsi. Bwebatendekebwa mu Shari’ah 
ne Sunnah, olwo okutya n’okwagala eri Omwagalwa n’Owemikisa 
Nabbi JUs *i\s && ati J* kujja kubeerawo buli wamu.’ 
Okumanyiiza abasomesa n’abayizi eSunnah ya Nabbi Omutukuvu 
J* emirimu gya Madani gikolebwa mu masomero 
agenjawulo nga Madaris, amsomero g’ebyensi, coleji ne 
yunivaasite. Abayizi bangi betaba mu Ijtima at za Dawateislami 
era nebatambula ne Madani Qafilah. 

Abayizi bangi abaali bemalidde mu sayaani w’ensi 
kati basaala e Salah zonna era bagoberera ne Sunnah. Era, koosi 

29 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


za ‘Faizan of Quran & Hadis nazo zitegekebwa mu luwummula 
okutendeka abayizi mu by’essiini. 

Jami’a-tul-Madlnah 

Ettabi elyasookera ddala erya Jami’a-tul-Madlnah lyaggulwaawo 
Dawat-e-Islami mu 1995 ku mwaliiro ogw’okibiri ogw’ekizibe 
kya Madrasa-tul-Madlnah ekisangibwa mu Godrah colony 
New Karachi, Bab-ul-Madinah Karachi. Akaseera bwekaayita, 
amatabi mangi aga Jami’a-tul-Madlnah nago gaggulwa. Mu 
kiseera ky’okuwandiika bino (i.e. 5 th Sha’ban 1435 A.H.) Jami’at 
337 eziyitibwa ‘Jami’a-tul-Madlnah’ zitereddwaawo omusomes 
ezebwa Dars-e-NizamI eri ab’oluganda abasiraamu kumpi 
okuwera 10,916 (nga waliyo ebisulo, awaba wetaaze). Mu ngeri 
y’emu, abanyina abasiraamu nga 6,867 bali mu kusomesebwa 
okubeera ba ‘Alimah awatali kusasula. 

Abayizi okuva mu Jami’at za Dawat-e-Islami babadde bafuna 
obuwanguzi bungi emyaaka egiwedde mu bigezo ebiwebwa 
TanzIm-ul-Madaris, Pakistan ekibiina eky’egwanga ekiddukanya 
Madaris za Ahl-e-Sunnat. Oluusi, abayizi bano bafuna ebifo 
bya 1 st , 2 nd ne 3 rd . Ekitiibwa ‘Madani’ kigattibwa ku linya 
ly’abamanyi abaweebwa diiguri ya Dars-e-NizamI okuva mu 
J ami’ a- tul- Madinah. 

Madrasa-tul-Madlnah 

Madaris nnyingi eza Hifz ne Nazirah eziyitibwa Madrasa-tul- 
Madlnah nazo zitereddwaawo. Mu kiseera ky’okuwandiika 

30 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


bino (i.e. Rajab 1435H), Madaris-ul-Madinah (ez’abaleenzi 
n’abawala) nga 20149 ziddukanyizibwa mu Pakistan. Abaleenzi 
n’abawala abasukka mu 101,430 bali mu kusomesebwa Hifz ne 
Nazirah mu Madaris zino awatali kusasula (ku bweerere). 

Madrasa-tul-Madinah (ez’abakulu) 

JisJi. Jj Wansi w’okuddukanyizibwa kw’ekibiina eky’ensi 
yonna ekitali kya plitikisi ekisomesa Quran & Sunnah, 
Dawat-e-Islami, enkumi n’enkumi za Madaris-ul-Madinah 
(ez’abakulu) zeddukanyizibwa buli lunaku oluvanyuma lwa 
Salat-ul-‘Isha mu Masajid ez’enjawulo etc. abantu abakulu 
mwebayigira Quran & Edduwa n’enjatula entuufu ey’enyukuta 
z’Oluwalabu, engeri entuufu ey’okusaala eSalah n’eSunnah 
endala awatali kusasula (ku bweerere). 

Kiliniki (Amalwaliro) 

Ku muwendo omutono, kiliniki nazo zitereddwaawo 
omuweebwa obujanjabi ku bweerere eri abayizi n’abasomesa. 
Bwekiba kisaana, abalwadde bajanjabibwa mu kiliniki zino. 
Ate, basindikibwa mu malwaaliro amanene okujanjabibwa, 
bwekiba kisaana. Ku Madani Markaz ey’ensi yonna, Faizan-e- 
Madinah Bab-ul-Madinah Karachi, eddwaaliro ettono 
ely’ebitanda 11 lijanjaba era liwa obuyambi obumala 
obw’obusawo. 


31 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


T akhassus-fil-Fiqh 

Dawat-e-Islami erina ekittibwa eky’okutegeka kkoosi za post- 
Dars-e-Nizami eziyitibwa Takhassus-fil-Fiqh mu Jami’a-tul- 
Madinah wansi w’okuddukanya kw’abamanyi abakenkufu. 
Oluvannyuma lw’okuyita Dars-e-Nizami ab’oluganda abasiraamu 
bangi bayiga sayaansi wa Fatwa mu kkoosi eno ey’emyaaka 
ebiri. Abayizi baweebwa ekigezo nga tebannaba kuyingizibwa 
mu kkoosi eno. Omusaala guweebwa abayizi basobole 
okumaliriza Mufti-kkoosi nga tebafunye buzibu bwa nsiimbi. 
Mu kaseera kano, kkoosi eno eddukanyizibwa mu Jami’a-tul- 
Madinah Faizan-e-Madinah Bab-ul-Madinah Karachi. 

Okugatta ku kutendekebwa mu kkoosi eno, abayizi nabo 
basaanibwa okusoma mu bitabo Fatawa Razawiyyah (voliyumu 
30 zonna) ne Bahar-e-Shanat (ebitundu 20) nga kimu ku 
misomo eja sekinnoomu. Era, abayizi balina okusoma Fatawa 
enyingi ezikunganyiziddwa mu Urdu abamanyi ba Mufti ba Ahl- 
e-Sunnat. Oluvannyuma diiguri ya Mutakhassis-fil-Fiqh eweebwa 
eri oyo awandiika Fatawa 1200 wansi w’okuddukanyizibwa 
kw’aba Mufti. Oyo yenna awandiika Fatawa endala 1400 
alinyizibwa ku ddaala ly’omumyuuka wa Mufti ate, oyo 
awandiika Fatawa endala 1400, nga zikakasiddwa Majlis ya Ifta 
eya Dawat-e-Islami, aweebwa ekitiibwa kya Mufti & Musaddiq 
(i.e. oyo akkirizibwa okukakasa Fatawa). Kkoosi y’omwaaka 
gumu eya Takhassus-fil-Funun & Tawqit nayo esomesebwa. 


* Specialization in Islamic Jurisprudence 

32 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Majlis Tahqiqat-e-Shar’iyyah 

Okwanukula ebibuuzo ebipya abitawanya abasiraamu, Majlis-e- 
Tahqiqat-e-Shar’iyyah nayo yaterebwawo. Majlis eno erimu ba 
Mufti n’abamanyi aba Madani aba Dawat-e-Islami. 

Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat 

Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat nyingi zitereddwawo mu bifo 
eby’enjawulo mu Pakistan ba Mufti n’abamanyi ba Ahl-e- 
Sunnat aba Dawat-e-Islami mwelunganyiza abasiraamu mu 
mateeka ga Shar’i. Mu kiseera ky’okuwandiika bino, enyanukula 
z’ebizuuzo ezisukka mu 15000 ziwebwa buli mweezi (ng’otaddeko 
n’ezo ezisindikibwa ku intaneti) ziwereddwa amatabi 10 aga 
Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat mu bifo eby’enjawulo mu Pakistan. 
Fatawa ezisinga zidibwamu mu buwandiike (print) 

Okugatta ku kino, nkumi n’ankumi z’aboluganda abasiramu 
zifuna okwanukulwa kw’ebizibu byabwe ku ssimu oba 
n’okukyalira Dar-ul-Ifta mu buntu okugezako okumala ebizibu 
mu nsomesa ya Shari’ah. jn&aii/ojisS]] Kawefube mungi agenda 
mu maaso. 

Intaneti 

Obubaka bw’obusiraamu busasanyizibwa mu nsi yonna ku 
mukutu gwa www.dawateislami.net ne webusayiti eza Majlis 
endala eza Dawat-e-Islami. 


33 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Online Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat 

Ettabi lya ‘Online Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat’ nalyo kweriri ku 
webusayiti ya Dawat-e-Islami ( www.dawateislami.net ) omwan 
ukulira ebibuuzo ebibuzibwa abasiraamu okuva mu nsi yonna. 
Okuwakanya kw’abatali basiraamu kuddibwamu era nebayi 
tibwa okuyingira obusiraamu. 

Maktaba-tul-Madinah 

Ebitabo bya A’la Hadrat Ujgijiaa^, Amir-e-Ahl-e-Sunnat 
^\s n’abamanyi b’obusiraamu abalala ebifulumizibwa 
Maktaba-tul-Madinah bituuse mu mikono gy’abantu ba bulijjo 
mu miwendo gy’obukadde n’obukadde, nga bisasaana n’okuso 
mesa e Sunnali. «dJ Dawat-e-Islami erina ‘printing 
press’ yayo. Okugattako kwekyo, obukadde bwa teepu za odiyo 
ne VCD ezirimu okubulirira okwagaza eSunnah ne Madani 
Muzakarah zituuse mu nsi yonna. 

Al-MadIna-tul-‘Ilmiyyah 

Majlis ‘Al-Madma-tul-‘Ilmiyyah’ erimu ba ‘Ulama (abamanyi) ne 
ba Mufti ba Dawat-e-Islami. Majlis eno etutte obuvunanyizibwa 
okuweereza eddiini mu bifo bwa sayansi w’obusiraamu, okunon 
yereza (research) n’okufulumya ebitabo. Erina Shu’bah 
(departments) zino mukaaga. 

1. Shu’bah Kutub A’la Hadrat (ebitabo bya A’la Hadrat ^sjta^i^) 

2. Shu’bah DarsI Kutub (syllabus books) 

34 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


3. Shu’bah Islahi Kutub (edifying books) 

4. Shu’bah Taftish-e-Kutub (scrutiny of books) 

5. Shu’bah Takhrij (references of quotes) 

6. Shu’bah Tarajim Kutub (okuwunnula ebitabo) 

Ekirubirirwa ekisoka ejya Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah kwekutuusa 
ebitabo eby’omuwendo ebya A’la Hadrat, Imam-e-Ahl-e-Sunnat, 
Imam Ahmad Raza Khan mu ngeri etegerekeka 

amangu okumaliriza eby’etaago by’ekiseera kino. 

Majlis-e-Taftlsh Kutub-o-Rasail 

Omuhmu gwa Madani ogwa Dawat-e-Islami bwegweyongerayo, 
abasiraamu bejumbira okusoma ebitabo by’eddiini. Waaliwo 
ekiseera nga kizibu okusanga ebitabo 20-30 ebiwandikiddwa 
abamanyi ba Ahl-e-Sunnat mu nkungana z’eddiini naye 
kati, aL ebitabo nkumi nankumi bitundibwa. 

Amaduuka amapya ag’ebitabo by’obusiramu gaguddwa, ate 
abawandiisi abapya nabo kati bafulumya ebitabo. 

Ennaku zino bizinesi eri nti ekintu bwekiba nga kyetagisibwa 
nnyo nga akatale kanene, abafulumya ekintu ekyo balubirira 
okwongeza omuwendo gwakyo basobole okufunamu essente 
nyingi nnyo ekifo ky’okufa ku mutindo gw’ekintu ekyo. Kino 
kyekimu ekikwata ku bitabo. Okuntunda ebitabo ebijjude 
ensobi kweyongera. Okugezako okulwanyisa entiisa eno, 

35 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


abasiraamu bangi ba nanyini maduuka agatunda ebitabo 
by’obusiramu n’abawandiisi abapya n’abakunganyi bayitibwa 
era Madam Mashwarah ennene yakolebwa, okubateeka bafune 
okutya okw’ekibi eky’okusasaanya enkyusakyusa enfu mu 
nsomesa y’obusiraamu olw’okutunda n’okufulumya ebitabo 
ebikyaamu. Kino kyaba tusaako enkyukakyuka enungi. 

Nolwekyo, okuziyiza okusasaanya enkyusakyusa enfu mu 
nsomesa y’obusiramu mu basiramu ate n’okuziyiza ekibi 
ekinene eky’okufulumya ebitabo ebikyamu, ‘Majlis-e-Taftish- 
e-Kutub-o-Rasail’ (dipaatimeenti evunyizibwa mu kwekenneenya 
ebitabo n’obutabo) yatekebwawo. Majlis eno etunula mu bitabo 
by’abawandiisi okulaba mu enzikiriza, ekiwakanya enzikiriza, 
empisa, amateeka g’olulimi Oluwarabbu n’ennamula ya Shar’i 
era newa ebbaluwa eraga okukkiribwa oluvannyuma. 

Emisomo egy’enjawulo (Kkoosi) 

Emisomo egy’enjawulo gitegekebwa okutendeka ababuulizi. 
Okugeza, kkoosi ya Madani Qafilah & Madani In’amat ey’ennaku 
41, Tarbiyyati kkoosi ey’ennaku 63, kkoosi ya, kkoosi y’aba 
Mudarris etc. Okusasanya okukowoola eri obulongoofu mu 
bakiggala, abazibe n’abantu abatasobola kwogera, Qufl-e-Madinah 
kkoosi ey’ennaku 30 etegekebwa okutendeka ababuulirizi 
okukozesa olulimi olw’okulagiriza. Ababuulizi basobosebwa 
okwogera okwogera, okubuulirira n’okusoma Na’at n’oklukola 
Zikr & Du’a mu lulimi olw’okulagiriza. 

36 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 



Isal-e-Sawab 

Okukola Isal-e-Sawab, Maktaba-tul-Madinah ewa omukisa 
ogw’okuwandiika amannya g’abenganda abafu ku bitabo nga 
Faizan-e-Sunnat, Laws ofSalah, Salahfor Islamic Sisters n’ebitabo 
ebirala etc. (Abo abagala kino basobola okwogera ne Maktaba- 
tul-Madlnah). 




Emiddaala gya Maktaba-tul-Madlnah 
Okusobozesa ab’enganda okugaba obutabo n’ebitabo ku 
mikolo nga embaga, enyimbe etc., Maktaba-tul-Madinah ewa 
omukisa gw’okutegeka emiddaala gy’ebitabo. Gwe ky’olina 
okukola kwekwogera ne Maktabah era ebisigadde bija 
kutegekebwa abakozi ba Maktabah. 

Majlis-e-Tarajim 

Obutabo n’ebitabo ebifulumizibwa Maktaba-tul-Madinah 
biwunnudwa Majlis-e-Tarajim mu nnimi nyingi era 
nebisindikibwa mu nsi yonna. JU-sjj- aL oj^S\\ Okuwuunula 
kukoleddwa mu nnimi 32 ez’enjawulo ez’ensi yonna. Ennimi 
zino zezino: 


37 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


1 . 

Arabic 

2. 

English 

3. 

French 

4. 

Spanish 

5. 

Russian 

6. 

Norwegian 

7. 

Danish 

8. 

Dutch 

9. 

Chinese 

10. 

Italian 

11. 

Thai 

12. 

Korean 

13. 

German 

14. 

Chichewa 

15. 

Portuguese 

16. 

Malay 

17. 

Turkish 

18. 

Greek 

19. 

Creole 

20. 

Bengali 

21. 

Telugu 

22. 

Tamil 

23. 

Kannada 

24. 

Hausa 

25. 

Swahili 

26. 

Hindi 

27. 

Gujarati 

28. 

Sinhala 

29. 

Nepali 

30. 

Persian 

31. 

Sindhi 

32. 

Pashto 




Ijtima’at ez’ewabweru 

Mu nsi nyingi ez’ensi, Ijtima’at ez’agazisa eSunnah zetabwamu 
ab’oluganda abasiraamu bangi nnyo. Ku lw’omukisa gwa 
Ijtima’at zino, abatakkiriza bayingira obusiraamu buli kaseera. 
Ku nkomerero ya Ijtima’at zino, Madani Qafilah nazo 
zitambula mu kkubo lya Allah. 

Tarbiyyatl Ijtima’at 

Tarbiyyati Ijtima at ez’ennaku bbiri/ssatu zitegekebwa okutendeka 
ab’oluganda abasiramu abalina obuvunanyizibwa munda 
newabweru wa Pakistan. Nkumi na nkumi z’aboluganda 
abasiraamu zetaba mu Ijtima’at zino mwebafunira obwagazi 
bw’okukolera eddiini era nebasomesebwa ku ngeri 
y’okudukanyamu emirimu gya Madani egya Dawat-e-Islami 
mu ngeri egasiza ddala era amangu. 

38 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Dawat-e-Islami kl Qayyum 
Saray jahan mayn mach jdye dhum 
Is pay fida ho bachchah bachchah 
Yd Allah mayri jhauli bhar day 

Nsaba Dawat-e-Islami ewangule! 

Mu nsi yonna, Yd Qayyum J «V/ 

Nsaba buli mwaana agyagale! 

Yd Allah Nsaba okusaba kwange kukkirizibwe! 


(Jp Jui 



Madam Channel 

Omusiinzi w’omuliro bwaggulawo hoteeli mu kifo ekirimu 
abasiraamu, kijja kubeera kizibu okumatiza abantu bonna nti 
okulya enyama oba emmere y’enyama yonna okuva mu hoteeli 
eno nti kibi oba Haram. Bwekiba nti omusiraamu naye 
aguddewo hoteeli mu kifo kino kyekimu, ekizibu kino 
kisubirwa okuba nti kimalibwa ddala, kubanga kija kubeera 
kyangu okumatiza abasiraamu okuliira mu hoteeli 
y’omusiraamu yokka. Mu ngeri y’emu eya TV esangibwa 
kumpi mu maka gonna. Buli musiramu omugezi amanyi ebibi 
ebsasanyizibwa TV mu bifo byonna. Newankubadde ababuulizi 
ba Dawat-e-Islami bagezaako nnyo okujjawo TV wonna, 
bafuna obuwanguzi butono nnyo mu kino. 


39 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Eky’omukisa omubi, abantu abasinga obungi balemera ku TV 
era kilabika nti tebayinza kuva ku kulaba TV newankubadde 
nga bamanyi ebibi byebaretela mu bulamu buno ku nsi 
n’obwoluvanyuma. Kulw’abantu okwekwata ennyo ku kulaba 
TV, sitaani tekomye ku kwonoona empisa zaabwe wabula 
eyononye n’empisa n’ennono z’abwe ez’obusiraamu. Amanyi 
agalwanyisa obusiraamu nago galafubana okwonoona enjigiriza 
y’obusiraamu mu kwekuusa nti “Obusiraamu Obw’omulembe’, 
nebajjawo omwooyo ogweddala ogw’obu siraamu okuva mu 
mitima gy’abasiraamu. 

Mu mbeera nga zino, bwetugezaako okuvumirira ekozesa ya TV 
mu kubuulirira mu Masajid, teri ncuukacuuka nnene esubirwa 
kubanga abasiraamu wansi wa 5% bebasaala eSalah zonna mu 
Masjid, ate ekirala, abasing mw’abo abasaalira mu Masajid 
balina okwagala kutono eri okuwuliriza okubuulirira 
kw’obusiraamu. Ekirala, banyina abasiraamu bajibwaamu mu 
muteeko guno kubanga tebakkirizibwa kujja mu Masjid, kati 
bamanyisibwe batya ku kubuulirira okubaawo mu Masajid? 
Bwetufulumya enjigiriza y’obusiraamu mungeri y’ebitabo 
n’obutabo, abasiraamu batono nnyo abagala okubisoma. Mu 
mbeera embi era ezitiisa bweziti, kawefube waffe ow’okul 
ongoosa abasiraamu bwasigala nga akolebwa mu Masajid ne 
Ijtimaat (enkungana) mwokka, tetujja kusobola kutuuka 
basiraamu abasing obungi n’obubaka obwetagisiba ddala 
obw’obusiraamu. Ku luuyi olulala, abalabe b’obusiraamu 
bakola kawefube mungi nnyo era buli kaseera okusikiriza 

40 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


n’okubuza abasiraamu n’obubaka obukyaamu bwebayisa mu 
TV zabwe. 

Nolw’ekyo, tutuuse ku malira nti kirabika tekisoboka okujjawo 
obubi bwa TV embi mu nsi. Twasigaza engeri emu ey’okul 
ondako, nga eky’okulabirako, bwewabaawo amataba amangi, 
enkulukuta y’amazzi etekwatekwa nga edda mu malimiro 
okusobola okutaasa amayumba ate nga ekiseera kyekimu 
amalimiro bwega fukirirwa amazzi, mu ngeri y’emu, enjigiriza 
z’obusiraamu zizobola okusasaanyizibwa nga tukozesa TV nga 
bwetugezaako okuzuukusa abasiraamu okuva mu tulo otw’obo 
buyabuya nag bwetubamanyisa obubi bw’ebikolwa ebibi n’okw 
onoona enjigiriza y’obusiraamu. Nolw’ekyo, bwetwalaba nti 
kisoboka okutandikawo TV ey’obusiraamu okuwa abasir 
aamu enjigiriza entuufu ey’obusiraamu nga telaga filimu, 
nyimba, muziki n’ebikolwa ebirala ebibi, Markazi Majlis-e- 
Shura eya Dawat-e-Islami yalafuubana nnyo era neggulawo 
Madani Channel mu mwezi mutukuvu ogwa Ramadan, 1429 
A.H. (2008). Madani Channel etuusa obubaka bwa Sunnah mu 
maka g’abasiraamu era efunye obuwanguzi bungi nnyo mu 
kaseera katono. 

Kikakasibwa nti abasiraamu baja kukuumibwa okuva ku TV 
enkyaamu ebanga lyebamala nga bekumidde ku kulaba Madani 
Channel. Ku lw’okusaasira kwa Allah JteTV, Madani Channel 
efunye obuwanguzi bungi nnyo okusukka kyetwali tusuubira. 
Tufuna obubaka bungi nnyo obutwebaza okuva mu nsi yonna. 

41 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Ng’ovudde ku kutwebaza, obubaka nuno butulaga encuuka 
cuuka ennene era enungi etusewo mu bulamu bw’abantu bangi 
ku lw’okulaba Madam Channel yaffe. Bnagi benenyezza 
ebibibyabwe, batandise okusaala eSalah era n’okukolera ku 
Sunnah. Era tugambiddwa nti n’abatakkiriza abamu basiramuse 
kulw’okulaba MadanI Channel. Wano tutaddewo ebyafaayo 
bisatu ebya MadanI ebikwata ku MadanI Channel, nga 
eb’ky’ okulabirako: 

1. Atalimukkiriza yasiramuka 

Ow’oluganda omusiraamu okuva mu Markaz-ul-Awliya (Lahore) 
yagamba nti waliwo TV mu kolero limu mu kifo kyabwe. 
Abakozi baali balaba ‘channel’ nyingi ku TV eno. MadanI 
Channel ya Dawat-e-Islami bweyagulwawo mu mwezi omutu 
kuvu ogwa Ramadan mu 1429 A.H. (2008), bayagala nnyo 
pulogulaamu zayo era nebatandika okulaba MadanI Channel 
yokka buli lunaku. Omu kubakozi teyali musiraamu. Naye 
yayagala nnyo pulogulaamu za MadanI Channel. Jau 6-csJI 
Yewunya nnyo embeera za Amlr-e-Ahl-e-Sunnat 
era, oluvanyuma lw’ennaku satu zokka ez’okulaba MadanI 
Channel, yasoma Kalimah era nayingira obusiraamu. 

Kafr kay aywdn mayn Mania dal day yell zalzalah 
Yd Ilahi! Ta-abd jdrT rahay yeh silsilah 

Nsaba ereete musisi mu lubiri olw’obutakkiriza! 

Nsaba ewangaale okutuusa ku lunaku Iw’enkomerero! 

42 


www.dawateislami.net 


(Jp (Ji*5 Tui 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 



2. Kati mpulira ensonyi okulaba ‘channel’ enlcyaamu 
Omubuulirizi omukazi owa Dawat-e-Islami yagamba nti 
mwanyina obusiraamu, abaanabe netaata wabwe baali bagala 
nnyo okulaba ‘channel’ enkyaamu ezesitaza. TV yatekebwan 
gako kumakya nnyo, era abakazi abaali bazina ab’atalina 
nsonyi nebirala byaali biragibwa lubeerera. Abaana nabo baali 
balaba pulogulaamu embi ku TV nga bavudde ku somero. 

d iUsSl Omwezi ogw’emkisa ogwa Ramadan (1429 A.H, 
2008) bwegwajja, egimu ku mikisa gyagwo came, gwaja mu 
ngeri Madani Channel, ekyasanyusa abagazi ba Rasul. 

JU-jV rti Mu maka ga mwanyina oyo omusiraamu, lumu 
omwaali mulabwa ‘channel’ enkyaamu essaawa zonna, kati 
Madani Channel yokka yelabwa. Omuntu bwateekako ‘channl’ 
enkyaamu yonna, ekyuusibwa nezibwa ku Madani Channel mu 
kaseera ako. Bbaawe agamba, ‘Bwansangibwa nti ntadeko 
‘channel’ embi mpulira ensonyi kubanga ndi ‘Attari ate Murshid 
wange (Amir-e-Ahl-e-Sunnat a^is) ali ku Madani 

Channel. Ndaba ntya ‘channel’ bweti erga pulogulaamu 
ezesittaza?’ 

Madam Channel kT muhim hay Nafs-o-shaytdn kay kliildf 
Jo bhTdaykhay ga karay ga i’tiraf 

43 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Kawefuba wa Madam Channel alwanyisa sitaani & Nafs 
Bull alaba Madani Channel ajaku kikkiriza 




3. Ebbaala lyagalwaawo 

Ow’oluganda omusiraamu okuva mu Markaz-ul-Awliya (Lahore) 
yagamba nti omuntu eyali adukanya ebbaala mu kitundu 
kyabwe yah atunda omwenge era nga alaga ne sineema 
ez’esittaza era ez’ebikolwa eby’obukaba. Bweyalaba pulogulaamu 
za Madani Channel mu Ramadan 1429 A.H. (2008) yakyuusibwa 
nnyo era teyakoma ku kuva ku kutuunda omwenge nebirala, 
wabula yagalawo ebbaala elyo mu nnaku bbiri. 

Nooti: Okusoma ku birala ebirungi by’okulaba Madam Channel, 
soma akatabo akayitibwa ‘A non-Muslim Embraces Islam’ 
akafulumizibwa Maktaba-tul-Madinah. 

Madrasa-tul-Madinah Online 

Mu Shawwal-ul-Mukarram 1432 A.H. (September 
2011) Majlis ‘Madrasa-tul-Madinah Online’ nayo yagulwaawo, 
nga ewa omukisa eri ab’oluganda abasiraamu okuva mu nsi 
ez’enjawulo omukisa okuyiga Quran Entukuvu n’enjatula 
entuufu n’obuyambi bwa intaneeti awatali kusasula. Okugatako 
ku ngeri entuufu ey’okusoma Quran, ennamula ez’enjigiriza 


44 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


z’obusiraamu nga Wudu, Ghusl, Tayammum, Azan, Salah, 
Zakah, okusiiba ne Hajj nebirala nabyo bisomesebwa ab’oluganda 
abasiraamu. 

Dar-ul-Madinah 

Ai’oJ^sS\\ Nga 25 th Safar-ul-Muzaffar 1432 A.H. (January 
31, 2011), dipatimeenti endala ey’omugaso eyitibwa Dar-ul- 
Madinah yaggulwaawo. Okutandika kwa dipaatimenti eno 
kuluubirirwa kusomesa Ummah y’abasiraamu ab’omulembe 
omujja mu njigirza z’obusiraamu n’emisomo gy’okunsi 
wamu nokwagazisa okuwangaala obulamu nga bagoberera 
Sunnah. 

Ebimuli bya MadanI 8 ebya Dawat-e-Islami 

Okuva ewa: Shaykh-e-Tarlqat, Amlr-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana 
Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 

1. Ekiruubirirwa ekinene ekya Dawat-e-Islami kw’ekusa 
saanya ‘obusriaamu’ mu bantu b’ensi mu ngeri nti 
ababuulirizi batutumusa okubuulira kw’obusiraamu nga 
bekwatira ku ‘Islamism’ to the people of the world in such 
a way Sunnah era nga baleka ‘okuvuganya n’okuwakanya’ 
eri abamanyi ba Ahl-e-Sunnat abakugu mu kifo ekyo. 

2. ‘Obusiraamu’ wano kitegeeza ebigaambo n’ebikolwa bya 

Nabbi Omwagalwa era Ow’emikisa ebya 

45 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


somesebbwa n’ebikolebwa ddala Sayyiduna Imam Abu 
Hanifah, Sayyiduna Imam Malik, Sayyiduna Imam Shafi’i 
ne Sayyiduna Imam Ahmad Bin Hanbal Jta ibi 
ebyasasaanyizibwa Sayyiduna Imam Abul Hasan Ash’ari 
ne Sayyiduna Imam Abu Mansur Maturidi cs?t, 

ebyakolebwaako Kamala byonna owa Baghdad, Ghaus 
Pak, Sayyiduna Shaykh ‘Abdul Qadir Jilani, Gharib Nawaz 
Sayyiduna Khuwajah Mu’in-ul-Haq Waddin Chishti, 
Sayyiduna Shaykh Shahab-ul-Haq Waddin Suharwardi ne 
Sayyiduna Shaykh Baha-ul-Haq Waddin Naqshbandi 
ebyakkirizibwa abamanyi ba Ahl-e-Sunnat, 
okugeza, omuwandiisi w’ekitabo Rad-dul-Muhtar, Khatim- 
ul-Fuqaha, Sayyiduna Shaykh Sayyid Muhammad 
Amlnuddln Ibn ‘Abidin Sham! Sayyiduna Shah 

Mulla Jiwan Hindi Sayyiduna Shah ‘Abdul ‘Aziz 

Muhaddis Dihlvi n’abalala bangi naddala 

ngakwotadde Ala Hadrat, Imam of Ahl-e-Sunnat, , 
Eyazza obuggya eSunnah, Eyasanyawo Bid’ah, Omumanyi 
wa Shari’ah, Omulagirizi mu Tarlqah ‘Allamah, Maulana, 
Al-Haj Al-Hafiz, Al-Qari Ash-Shah Imam Ahmad Raza 
Khan eyalabulula ddala enzikiriza n’ensomesa 

(y’aba Awliya abo ab’obusiraamu) mu batabo bye eby’om 
ugaso ennyo nga Al-Mu’tamad-ul-Mustanad, Tamhid- 
ul-Iman, Hussam-ul-Haramayn nebirala. 

3. Ab’oluganda nebanyina abasiraamu bonna, balina okwek 
waatira ddala ku Maslak [i.e. enzikiriza n’ensomesa] ya Ala 

46 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Hadrat Maslak ya A’la Hadrat 4 i£ JtsSs&iis^ yeyo 

yemu yenyini nga ey’aba Saahaba ba Nabbi ne ba Awliyah 
b’obusiraamu, i.e. okukkiriza mu bumu bwa Allah Js-sS^ 
okumusiinza yekka, era n’okukkiriza mu Mwagalwa Nabbi 
Muhammad nga owamazima era Nabbi 

eyasembayo okusindikibwa Allah Js-Aa Okugatako, kino 
kirimu n’ogulumiza okwagala n’obutukuvu bwa Allah 
ne Nabbi we J*, obutawakanya tteeka 

lyonna ely’obusiraamu, okwewalira ddala abajooga Allah 
Js-sSs Nabbi we JUs-slb-sfe JtsSalii ne ba Sahaba ba Nabbi 

salbi^ etc., okwewala abajooga n’okubeera nokweta 
mwa jebali etc. 

Mu busiraamu abamanyi abatuufu ab’obusiraamu 
baweebwa ekitiibwa ekyawaggulu ddala era baggulum 
izibwa ddala ate bawaggulu okusinga abantu ba bulijjo 
olw’okumanya kwabwe okw’eddiini. Omumanyi w’obus 
iramu afuna empeera nyingi ez’okusinza okusinga atali 
mumanyi. Sayyiduna Muhammad Ibn ‘All u&Li Jta aLi && 
yagamba, ‘Rak’at 2 eza Salah ezisaalibwa omumanyi 
zisinga Rak’at 70 ezisaliddwa atali mumanyi.’ ( Kanz-ul- 
‘Ummal, vol. 10, pp. 87) 

Nolw’ekyo, kigwaanira abo bonna abalina akakwate ne 
Dawat-e-Islami era ne buli musiraamu obuta wakanya 
bamanyi ba Ahl-e-Sunnat, togayaala mu kubawa ekitiibwa 
era wewalire ddala okubanyooma yadde katono katya. 

47 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Tokola ekibi ekinene eky’okubageya ng’oyogera bubi 
kumirimu gyabwe neneyisa zabwe awatali kukkirizibwa 
kwa Shari’ ah, era kino kibi kinene nnyo era kya Haram ate 
kitwaala omuntu mu Muliro. 

Sayyiduna Abul Hafs-ul-Kabir Aj\ yagamba, 

‘Oyo agaeya omumanyi (aja kujja) ku lunaku lw’enko 
merero (mu mbeera nti) nga kiwandikiddwa ku feesiye; 
omuntu ono tasaana kusaasira kwa Allah J-s-sjU-. ’ (Mukashafa- 
tul-Qulub, flBayan Al-GhTbah, pp. 71) Sayyiduna Abu Zar Ghifari 
ass. J(s5 i&i yagamba, ‘Omumanyi kabonero era bujulizi 
bwa Allah Js-sS^ kuno ku nsi; oyo yenna ayogera obubi ku 
mumanyi aja kufafaagana.’ (Kanz-ul-‘Ummdl, vol. 10, pp. 77) 

A’la Hadrat Imam Ahmad Raza Khan yagamba, 

‘Okulaba ensobi mu mumanyi w’obusiraamu era 
n’okumu wakanya kiri Haram. Bwekiba nga, kulwakino, 
omuntu yewala omumanyi w’obusiraamu era naava ne ku 
kumujjako okumanya kw’amateeka g’obusiraamu, kyabussi 
gyaali.’ (Fatawa Razawiyyah, vol. 23, pp. 711) 

Balina okutya abo ababuyabuya aboogera ebigambo 
ebivuma abamanyi b’obusiraamu okugeza: ‘ Mwegendereze, 
muganda wangel Oyo ali ‘Allamah Sahib [scholar]!’, 
‘Abamanyi balina omululu, ‘Balina ensaalwa gyetuli’, hey 
are jealous of us ’, ‘Kulwajfe, tewali abafaako’, ‘Muleke! Oyo 
Mawlvi kyokka’, su* abamu bajeregerera abamanyi 

bwebati), ‘Bano abantu ba Mulla!’, ‘Abamanyi tebakoze 

48 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


kawefube kulwa Ahl-e-Sunnat ’, (oluusi, okutamwa eri embu 
ulirira kulagibwa kuti), ‘Gundi abulirira nga Mawlvi etc. 

Nga anyonyola ebireeta okunyooma omumanyi w’obusiraamu 
n’okulamula kwa Shar’I ku buli kimu, A’la Hadrat 
yagamba, ‘Omuntu bwayogera bubi ku mumanyi w’obusira 
amu ku lw’ensoonga nti mumanyi, kino kikolwa kya Kufr 
[obutakkiriza]. Bwaaba nga akitwaala nti kiri Fard okuwa 
omumanyi ekitiibwa kulw’okumanya kwe naye nga amwo 
gerako bubi oba nga amuvuma oba nga amunyooma ku 
lw’okwewalana okw’ebyoku nsi, olwonno ali Fasiq era Fajir 
[omwonoonyi] owa namaddala. Bwaaba nga alina ensaalwa (eri 
omumanyi w’obusiraamu) nga tewali nsonga yonna, olwo nno 
alina obulwadde bw’omwooyo n’omunda omukyaafu, era 
alikumpi okukola Kufr [obutakkiriza]. Ki gambibwa mu 
bufunzefunze, dil*. ji- ’J* UJ£ ^ (nti, oyo 

yenna alina ensaalwa eri omumanyi w’obusiraamu awatali 
nsonga yonna, ali kumpi nnyo n’obuzibu obw’okukola Kufr). 
(Fatawa Razawiyyah, vol. 10, pp. 140) 

Wano wansi wateeredwaawo eby’okulabirako eby’enjogera 
ejooga era n’ebikolwa omusangibwa obutawa kitiibwa eri 
Shari’ah n’abamanyi b’obusiraamu mwebisangibwa. Aji ;U_j. 

Omuntu yenna bwaba nga yali ajooze omumanyi w’obusiraamu 
n’ebigambo bye oba n’ebikolwabye ku lw’obukyaayi eri 
okumanya kw’eddini okw’omumanyi, olwo nno omuntu 
bwaatyo alina okwenenya era azebupya enzikirizaye ate, bwaaba 

49 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


nga mufuumbo, alina okuza obupya Nikah ye [obufuumbo]. 

Ekirala, bwaaba nga yali Murid (omugoberezi) alina okuza 

obupya Bay’at ye. 

❖ Okujeeja Shari’ah kya Kufr. Okugeza, omutnu bwagamba, 
‘Kiki kyenina okumanya ku Shara’ Ward ? (i.e. Shari’ah 
etagasa), aja kufuuka Kafir. Mu ngeri y’emu, Fatwa okuva 
ku mumanyi omwegendereza era omwesigwa bweeba nga 
ewereddwa omuntu eta omutnu oyo nasuula Fatwa eyo ku 
ttka oba nagaamba, ‘ Mpakanya Fatwa eno\ (aja kufuuka 
Kafir). (Bijiddwa okuva mu Bahdr-e-SharT’at, part 9, pp. 172) 

❖ ‘Bano ba Mawlvi bamanyi kiki?’ Okujerega abamanyi 
kyeraga mu bigambo bino, ate okujerega abamanyi 
b’obusiraamu kiri Kufr. (Fatawa Razawiyyah, vol. 6, pp. 24) 

❖ Omuntu bwagambantit ‘ Ba Mawlvis boona bakumpanya, 
i.e. ayogera bubi ku bamanyi bonna; ennamula ya Kufr 
ekola ku muntu bwaati. (Fatawa Amjadiyyah, vol. 4. pp. 454) 

❖ ‘Abamanyi bano bonoonye eggwanga’ - kino ekigambo kya 
Kufr. ( Bijiddwa okuva mu Fatawa Razawiyyah, vol. 6, pp. 115) 

❖ Era nakyo kya Kufr okugamba nti ba Mawlvi bawukan 
yiza eddiini. 

❖ Okugamba, ‘Allah yassa eddiini nga nyangu, naye 

ba Mawlvi bagifudde nzibu’ kibeera Kufr kubanga 

50 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


eUiiJIj eJlydSu l (i.e. okujerega abamanyi 
n’abolulyo lw’Omutume kibeera Kufr). (Majma’-ul-Anhar, 
vol. 2, pp. 509) 

Omuntu bwagamba, ‘Okumanya abamanyi kwebasomesa 
bifumo bufumo n’amboozi’, oba ‘...kwagala kwaabwe’, oba 
‘...bwabulimba bulimba, oba bwagamba, ‘ Nze sikkiriza 
kumanya kusibuka mu Hilah (i.e. okwekozakoza)’ , i.e. 
ayita Shari’ah nti yakwekozakoza, omuntu bwati abeera 
afuuse Kafir, era ebigambo bino byanna bya Kufr. ( Fatawa 
AlamgTrT, vol. 2, pp. 270) 

Omutnu bwagamba, ‘ Naakola ki n’okumanya [kw’obusi 
raamu]? Walina okubeerawo esseente mu nsawo!’ Ennamula 
ya Kufr eba ekola ku muntu bwaati. 

Omuntu bwagamba omumanyi, ‘Bulawo ate tereka 
okumanyakwo bulungi nnyo mu nsuwa.’ Okwogera 
kiono kibeera Kufr. (Fatawa ‘AlamgTrT, vol. 2, pp. 271) 

Jjukira! Abamanyi ba Ahl-e-Sunnat bokka bebaweebwa 
ekitiibwa. Naye abo abamanyi abakyaamu (abamanyi 
abalina enzikiriza enfu), olina okubewala nga obulwadde 
bwa kawumpuli, kubanga okubawa ekitiibwa, okuwuliriza 
ebuulirira zabwe, okusoma ebitabo byabwe n’okuwan 
gaala nabo byonna biri Haram era butwa obutta eri Iman 
yo [enzikiriza y’obusiraamu]. 

Enkola za Ahl-e-Sunnat z’ennono zaffe era ky’otulabirako. 
Nolw’ekyo, tolaba butayagala mu ku byejjumbira. Okugeza: 

51 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


a) Mu mweezi ogw’emikisa ogwa Rabi’-un-Nur, kola 
amajaganya aga Milad/Mawuledi (i.e. okuzaalibwa 
okw’emikisa okwa Nabbi Omwagalwa jJ&iis&teJisSt Ai J*) 
n’amaanyi mangi. Mutiimbe amayumba gammwe, 
amaduuka etc. namataala agewunda okumala ennaku 
ezisooka 12, era muwanike beendera ez’ekiragala (mu 
maka gammwe, ku mamotoka etc) okumala omwezi 
gwonna. 

Ekirala, mu wuunde Masjid zammwe n’ebifo 
byammwe etc. nga mukozesa amataala amalungi 
ne beendera ezakiragala. Mu male ekiro eky’om 
ukisa gw’okuzaalibwa (i.e. ekiro kya 12 th Rabi’-un- 
Nur) mu Ijtima’ Zikr-o-Na’at era mwanirize ‘Amakya 
ag’emikisa’ nga muyimiridde ne beendera ezakiragala 
mu ngalo zammwe nga musoma Salat-o-Salam ku 
ssaawa yenyini eya Subh Sadiq. Ku lunaku kwa 12 
Rabi’-un-Nur, i.e. Eid Milad-un-Nabi J*, 

mutegeke okukuumba kwa Milad era mwetabemu 
nga mwatula ekigambo ‘Marhaba!’ 

b) Mutegeke Ijtima Zikr-o-Na’at ku biro bya Eid 

Mi’raj'-un-NabI j*, ennaku z’aba Khulafa- 

e-Rashidin aIii Giyarhwin n’olunaku lwa 

Raza (25 Safar-ul-Muzaffar) buli mwaaka. 


Okwambuka kwa Nabbi j* 

52 


www.dawateislami.net 



Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


c) Ku mikolo gya ‘Urs (Edduwa z’aba Awliyah), mukole 
enteekateeka za Madam Qafilah okubeera ku Masajid 
eziriraanye Mazaar z’aba Awliyah era musasaanye 
okuyita eri obulongoofu nga mukolera ku ntegeka ya 
Madani Qafilah, mufune emikisa mingi egya Wali oyo 
‘Urs ye ebeera ekolebwa/ejjukirwa. 

6. Abo bonna abalina akakwaate ne Dawat-e-Islami balina 
okukola emirimu gya Madani egya Dawat-e-Islami nga 
basigala mu lukomera lwa Shari’ah era nga bagondera 
Markazi Majlis-e-Shura, Intizami Kabinah y’egwanga 
lyabwe, Majlis-e-Mushawarat y’ebifo byabwe era ne Zayli 
Nigran wa Mushawarat y’akatundu kabwe. 

7. Sitaani aleeta okufiirwa kungi okwemirimu gy’eddiini nga 
teeka abantu okwegeya. Nolw’ekyo, bwosanga ekibi kyonna 
oba akamogo ku mungawo omusiraamu yenna, tokola ekibi 
ekinene eky’okumugeya nga olaga ebibi bye eri abantu 
abalala awatali kukkirizibwa kwa Shari’ah. Wabula, bwekiba 
kisoboka, longoosa mugandawo oyo sekinoomu mu 
kyaama. Kino bwekiba nga tekiyaamba mbeera, olwonno 
sirikira ekintu ekyo era musabire eDu’a. 

Bwekiba nga kisubirwa nti ekintu ekyo kijja kukosa 
emirimu gye’ddiini olwo funa amagezi okuva ewa Zayli 
Nigran wa Mushawarat yo nga oyogera naye sekinoomu 
mu kyaama oba nga omuwandikira, bwaaba nga 
asobola okumala ensonga eyo. Bwekiba si bwekiri, olwo 

53 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


ng’okusigala mu lukomera lwa Shari’ah, twaala ensonga 
eyo ewa Halqah Nigran owa Mushawarat yo. Bwaaba nga 
naye tasobola kumala nsonga eyo, olwo nno ddaala ku 
ddaala, gitwaale eri Nigran wa ‘Alaqai Mushawarat, olwo 
nno ewa Nigran owa Mushawarat y’ekibuga, olwo nno 
ewa Nigran wa Divizon Mushawarat ate era newa Nigran 
wa Intizami Kabinah ow’wnsiiyo. 

Jjukira! Awatali kukkirizibwa kwa Shari’ah, bwotegeeza 
omuntu yadde n’omu ku kibi ky’owoluganada omusira 
amu, ojakubeera mu kozi wa kibi newankubadde oyo 
gwogamba wa ddaala ki oba kitiibwa ki mu buvunany 
izibwa bw’ekitongole. Ekirala, ensoonga bweba nga 
efulumye ku lulwo, nereeta ebizibu by’ekitongole mu kifo 
ekyo era nokufiirwa mu mirimu gya Madani, okunenya 
okwokuleeta akavuyo ako kubeera ku bibegaabegaabyo, 
era nga kikufuula agwaanira okubonerezebwa mu bulamu 
obwa Akhirah. 

8. Emitendera gino giirina okugobererwa okubagaba Bayan 
[okubuulirira] mu Ijtima’at etc. 

a) Ababuulirizi abalina okumanya okungi era nga 
n’emirimu gyabwe mirungi egyawaggulu nga balina 
n’obusobozi obulungi obw’okubuulirira (okugeza, 
abo abaayita Dars-e-Nizami ate nga balina okumanya 
Kunene era okugazi wamu n’obujjukizi obwamaanyi 
n;busobuzi okwewala ensobi za Shar’i) bakkirizibwa 

54 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


okubuulirira nga tebalina bitabo (i.e okuva ku mutwe 
oba omutima). 

b) Abo ababuulirizi abatalina kumanya kungi balina 
okufuna empapula eza ‘kopi’ okuva mu bitabo 


by’abamanyi ba Ahl-e-Sunnat, ba ziteeka mu bitabo 


byabwe era babuulirire nga bwebasoma empapula ezo 
kigambo ku kigambo. 


Ay Rab-e-Muhammad bahr-e-Raza, 'Attar ki ho maqbul Du ’a 
Her ‘Dawat-e-Islami wala’ Suunat kd ‘alam lehrdtd rahay 


Owange Rab wa Muhammad! Ku Iwa Raza! Kkiriza era 
tuukiriza eDu’a Attar 

Nsaba buli memba wa Dawat-e-Islami member, asigale nga 
awuuba beedera ya Sunnah. 


pLj jjj £&■ JU5 iiii J-i j -AJ| \ 


Okufuna emikisa mingi mu bulamu buno obw’okunsi n’oluvan 
nyuma, olina okwegatta ku mbeera eya Madani eya Dawat-e- 
Islami. Wetabe mu Ijtima za Dawat-e-Islami eza buli wiiki mu 
kibuga kyo, kolera ku Madani In’amat, taambula ne Madani 
Qafilah era sigala nga olaba Madani Channel. 




55 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


Okutunula ku dipaatimeenti 95 eza Dawat-e-Islami 
(Zirelceddwa mu lulimi Olungereza) 

I. Majlis Madani In’amat (2) Majlis Madam Qafilahs 
3. Majlis Berun-e-Mulk (4) Madani Training Centres 

5. Majlis weekly Ijtima’ (6) Majlis Tarbiyyati Ijtima at abroad 

7. Congregational I’tikaf (in Ramadan for 10 and 30-days) 

8. Majlis Hajj & ‘Umrah (9) Majlis Madani Muzakarah 

10. Jami’a-tul-Madmah (for boys) 

II. Jami’a-tul-Madmah (for girls) 

12. Madrasa-tul-Madinah (for boys) 

13. Madrasa-tul-Madinah (with specific timings) 

14. Madrasa-tul-Madinah courses 

15. Madrasa-tul-Madinah (for girls) 

16. Madrasa-tul-Madinah (for adults) 

17. Madrasa-tul-Madinah Online (18) Dar-ul-Madinah (for boys) 
19. Dar-ul-Madinah (for girls) (20) Dar-ul-Madinah (school) 

21. Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat (22) Al-Madinah library 
23. Takhassus-fil-Fiqh (24) Majlis-e-Tlaj 

25. Majlis-e-Tawqit 

26. Majlis for Performance Forms & Madani Pearls 

27. Different courses (Madani In’amat & Madani Qafilah course, 
Qufl-e-Madinah course, Madani Tarbiyyati course etc.) 

28. Al-Madina-tul-Tlmiyyah (29) Majlis-e-Tarajim 

56 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


30. Maktaba-tul-Madinah (31) Maktaba-tul-Madinah’s stalls 
32. Madam Channel (33) Majlis I.T (34) Majlis Movie Relay 

35. Majlis Shu’ba-e-Ta’lim 

36. Majlis Courses for Shu’ba-e-Ta’lim 

37. Majlis for special Islamic brothers 

38. Majlis for reform of prisoners (39) Majlis for Traders 
40. Majlis for lawyers and judges (41) Transport Majlis 

42. Majlis for Doctors (43) Majlis for Homeopathic Doctors 
44. Majlis Veterinary Doctors (45) Hakim Majlis 

46. Majlis for reform of sportsmen 

47. Majlis ‘Ushr and villages (48) Majlis Rabitah 

49. Majlis Rabitah bil-‘Ulama Wal-Mashaikh 

50. Majlis Mazarat (shrines) (51) Majlis for Media & Publication 
52. Majlis for Butchers (53) Majlis Khuddam-ul-Masajid 

54. Majlis Aimmah Masajid 

55. Majlis Maktubat-o-Ta’wIzat-e-‘Attariyyah 

56. Majlis Sahra-e-Madlnah 

57. Majlis for booklets distribution 

58. Majlis for well-wishing of Muslims (help of earthquake and 
flood victims etc.) 

59. Majlis for Human Resources (60) Majlis Imamat Course 
61. Langer-e-Razawiyyah (62) Majlis Maliyat (finance) 

63. Majlis assets (64) Majlis Ijarah (65) Security Majlis 

57 


www.dawateislami.net 


Enyanjula ya Dawat-e-Islami 


66. Majlis Faizan-e-Madinah (Madam Marakiz) 

67. Construction Majlis (68) Majlis for keeping Performance-record 
69. Majlis Madani Donation Box (70) Majlis Madani Parables 

71. Majlis Faizan-e-Murshid 

72. Majlis for Ghusl and Shrouding 

73. Majlis Ijtima’-e-Zikr-o-Na’at 

74. Majlis Course for newly-reverted Muslims 

75. Majlis Taftish Qira'at-o-Masail 

76. Madrasa-tul-Madinah (for boys with accommodation facility) 

77. Online Courses (‘Ulum-e-Islamiyah course, new Muslim course, 
Fard ‘Ulum course) 

78. Majlis for skins of sacrificed animals (79) Majlis Tahqiqat-e- 
Shar’iyyah (80) Majlis for reform of singers 

Departments of Islamic sisters 

81. Global Majlis-e-Mushawarat 

82. Majlis Madani Work for Islamic sisters 

83. Majlis Faizan-e-Murshid (84) Majlis Shu’ba-e-Ta’lim 

85. Majlis for special Islamic sisters (86) Majlis Madani In’amat 

87. Madrasa-tul-Madinah (for adult Islamic sisters) (88) Majlis 
Courses (89) Security Majlis (90) Majlis Rabitah 

91. Madani Training Centre 

92. Majlis Madrasa-tul-Madinah Online 

93. Majlis Ta’wizat-e-‘Attariyyah (94) Majlis-e-‘Ilaj 
95. Majlis for Protection of Sacred Papers 

58 


www.dawateislami.net 




i4lii*t 


OKUMULISA KWA SUNNAH 



Ku Iw'okusaasira kvva Allah ... I, eSunnah nyingi zi yigibwa era zi- 
somesebwa mu mbeera ya Madani eya Dawatetslami. ekibiina ekibullra 
Qur'an ne Sunnah munsi yonna era ekltali kya polltiklsl. Kuno kusaba 
kwa Madani nti mwetabire mu Ijtimah ezaagazisa Sunnah ezi baawo bull 
wiiki oluvannyuma Iwa Maghrib bull Lwaakuna mu kibuga kyo, (mu 
Kololo Jamia Mas|id. (Kampala]) n'enmya ey'okufuna okusiimibwa kwa 
Allah Ne Niyyah ey’ okufuna empeera, kiteeke mu puroguraamu 
zo okutaambula ne Madani Qafilah ezi kubiriza okukolera ku Sunnah, 
na baagazi b'Omutume ~ .jjuzaamu akatabo ka 

Madani In'amaat bull lunaku ng'okofa Fikr-e-Madmah era okaweeyo eri 
oyo Zimmadar (avunaanyizibwa kubutabo obwo owa Dawateislami) 
mukifoo kyo. Emikisa n'obulungi ebiri mu kino; ojakufuna endowooza 
n'obwaagazi oba okuyaayaamra okukolera ku Sunnah. okutamwa ama- 
zaambi n'okukuuma obukkirlzaabwo. .. . - 0 Buli owoluganda 

omusiraamu ayina okufuna endowooza eya Madani nti: “Nnina oku- 
lafuubana okwelongoosa nze sekinnoomu n'abantu b'ensi yonna, Oku- 
longoosa emyooyo gyafe, tuyina okukolera ku Madani In'amaat ate oku- 
longoosa abantu b'ensi yonna, tuyina okutaambula ne Madani Qafilah 




MC 1IM 


Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah, Mahallah Saudagaran 
Purani Sabzi Mandi, Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan. 

UAN: +92 21 111 25 26 92 I Ext: 1262 
Web: www.dawateislami.net I E-mail: translation@dawateislami.net 










